ÁRBÓK 


HINS ISLENZKA FORNLEIFAFELAÖS 

1905 


REYKJAVÍK 

ÍSAFOLDARPRENTSMI&JA 



ÁRBÓK 

HINS ÍSLENZKA FORNLEIFAFÉLAGS 


1905 


REYKJAVÍK 


ISAFOLDAEPRENTSMmjA 

1906 




Rannsókn 

i Árnesþingi sumarið 1904 

(að nokkru leyti áður undirbúin). 

Eftir 

Brynjúlf Jónsson. 


Þó margt só áður ritað um ýmsa forna staði og fornar minjar 
i Arnessþingi, heíir Jþó enn margt verið eftir, sem athuga þurfti og 
rita um. Því kom stjórn Fornleifafélagsins ásamt um það við mig, 
að gjöra gangskör að því í sumar. í þvi efni hafa ýmsar eldri at- 
huganir mínar, sem hjá mér lágu ; komið í góðar þarfir. Set ég alt 
slíkt hér fram í einni heiid, og tek fyrst eystri hlutann (austan 
Hvítár) og þá hinn vestrþ og byrja neðantil á báðum. 

Ég hefi oft orðið þess var ? að jafnvel kunnugir menn hafa verið 
i vafa um ; hvernig skilja eigi sumþ sem Landnáma segir um land- 
námin á neðanverðu svæðinu milli Þjórsár og Ölfusár. Kemur 
þetta af þvþ að mörg örnefni og sum bæjanöfn, sem þar eru talin, 
eru nú týnd eða breytt. Er og landslagið talsvert umbreytt frá þvi 
sem þá hefir verið ? mest af ágangi sjávarins á landið 7 en sumstaðar 
af sandfoki. 

Það getur ekki verið neitt vafamáþ að á þessu svæðþ — eins 
og t. d. á Suðurnesjum og víðar ? — hefir landið sigið niðar og lækk- 
að frá þvi sem fyr var. En þessu hefir miðað svo hægt, að menn 
hafa ekki orðið þess varir, eða merkt áhrif lækkunarinnar ; fyr en 
stórflóð kom ? og braut meira eða minna fra-man af jarðveginum við 
sjávarmálið. Þá kom það í ljós, að bergið, sem undir lá — og það 
er á þessu svæði alstaðar hrauii, — var lœgra en svo } að þar hefði 
nokkurntíma getað myndast jarðvegur , vegna sjávarins, ef það hefði 
ekld verið hœrra áður. Og svo hefir sjórinn smámsaman fært jarð- 
vegsbrúnina lengra uppeftir, og gerir það sumstaðar enn. Bergið er 
orðið nógu lágt til þess. Þó má enn nokkuð verjast með sjógörðum, 
eins og þegar er gjört á E}^rarbakka og Stokkseyri. — Bergið, sem 
sjórinn hefir brotið jarðveginn ofan af, verður þaðan af að fj&ru- 

l 





Idöppum ? sem jafnan eru í kafi um fióð. Er nú brimgarðurinn þar, 
sem áður var ströndin, þar er jarðvegurinn tók þá við með túnum 
og bæjum. Það er líka vissa fyrir ; að bæir stóðu áður þar, sem nú 
ganga oft flóð yfir. Og örnefni í fjörunni benda tiþ að þar hafi 
bæir verið. Verður slíkt skiljanlegt af því sem nú hefir sagt verið. 

Sandur hefir hér einkum gengið á landið vestur frá Þjórsá og 
austur frá Ölfusá. Jokulaurinn ? sem þær bera fram ? verður sum- 
part eftir í botninum þar ? sem straumlítið er orðið ? og myndar þar 
grynningar; sumpart berst hann í sjóinn; en sjórinn rótar honum 
upp að ströndunum ; og ber hann þar saman í sandöldur, sem fara 
sívaxandi. Þannig er Loftstaðaalda milli Þjórsár og Baugstaðasíkis 
mynduð af jökulaur úr Þjórsá. En Hafnarskeiðs (»Vikarskeiðs«) 
sandaldan er mynduð af jökulaur úr Ölfusá. Þá er sandöldurnar 
eru orðnar þurrar ofan ? fýkur sandur úr þeim ? bæði uppá landið og 
upp í árnar sjálfar. Við það aukast grynningarnar. En það bæta 
árnar sér upp með því, að vikka út farvegi sína og brjóta löndin 
til hliðanna. Þannig heflr Ölfusá feykimikíð breikkað fyrir ofan 
ósinn og færst austur á við ? svo að jafnvel ós hennar ? Alfsós eða 
Álfós hínn forni ? er nú ekkilengur á sínum upprunalega stað ? held- 
ur er útfall árinnar nú miklu austar. Þjórsárós hefir færst til í 
manna minnum, og allur er farvegur hennar útvíkkaður ofan frá 
Egilsstöðum. Af þessum orsökum er það eigi að undra ? þó lands- 
lag hafi breyzt og örnefni týnst á þeim stöðum, sem um er að ræða. 

Bæði 1902 og 1903 hefi ég gert sérstakar tilraunir til að rann- 
saka þetta efni og bera saman við Landnámu ? auk þess sem eg hefi 
áður haft það í huga ? er eg hefi átt leið um þetta svæði. Og eg 
hefi notað hvert tækifæri ? sem kostur var á ? til þess að fræðast af 
þeim mönnum ? er lengst mundu fram og gjörst liöfðu tekið eftir 
breytingum ? er orðið höfðu i minni þeirra. Er slikt gott til saman 
burðar ? enda þótt hinar helztu breytingar séu eldri en svo ? að nokk- 
ur ? sem ég náði i ? hafi munað þær. 

Tek eg nú fyrst fyrir neðstu landnámin og vil leitast við að 
skýra frásagnir Landnámu um þau ? bera þær saman við örnefni og 
landslag á þeim stöðum ? svo og skýra frá lands-spjöllum ? er þar 
hafa orðið og þar af leiðandi breytingum á landslagi og örnefnum, 
að því er eg fæ næst komist. 


Landnám Lofts gamla. 

Svo segir í Landnámu (V. 8.): »Loptr ? son Orms Fróðasonar ? 
kom af Graulum ungr at aldri ok nam fur utan Þjórsá milli Rauðár 



ok Þjórsár ok upp til Skúfslækjar ok Breiðumýri alla ena eystri 
upp til Súluholts ok bjó í Gaulverjabæ». Örnefni þau ? sem hér eru 
nefnd ? haldast enn ? nema «Breiðamyri hin eystri« og «Bauðá ». En 
svo vill vel til ? að um hvorugt getur verið að villast. »Breiðamýri 
hin eystri« er hið mikla mýrasvæði austur frá Gaulverjabæ ? sem nú 
heitir ? suðaustan til Miklavatnsmýri. Heíir hún náð að Skúfslæk 
meðan hann rann svo miklu sunnar en nú rennur hann ? sem síðar 
mun getið. «Rauðá» hefir þá heitið neðsti hluti Hróarsholtslækjar 
hér um bil ofan frá Meðalholtum til sjávar. Nú heitir útfall hans 
Baugstaðasiki. Það skal þegar tekið fram ? að þessi lækur hefir 3 
nöfn í Landnámu: Efst heitir hann Hraunslcekur; þvi hann kemur 
undan Merkurhrauni og er kendur við það ofan á móts við Neista- 
staði eða jafnvel Hraungerði. Þá heitir hann Hróarslœkur fyrir 
Hróarsholtslandi og hér um bil ofan til Meðalholta. En þaðan heitir 
hann Rauðá til sjávar. A og það nafn vel við ? því þar er hann 
orðinn mikill sem á ? og hefir rauðleitan lit af mýraleiri. Heflr því 
landnám Lofts ? — að meðtöldu því landi ? sem hann gaf Þorviði á 
Vörsabæ, — náð yfir alt það svæði ? sem Gaulverjabæjarhreppur nær 
nú yfir. Þar eru aðeins 3 bæir með sjónum: Loftsstaðir ? Ragnheið- 
arstaðir og Fljótshólar. Þeir hafa allir spilzt af sandi og verið fluttir. 
Á Loftsstöðum er sagt að Loftur hafi haft annað bú ? og að bærinn 
hafi þá ? og langt fram á aldir ? staðið á háum hól ? sem þar er fram 
við sandölduna. Er mjög fagurt og vítt útsýni af hólnum. Þá er 
bærinn var þar ? voru tvær hjáleigur þar ? sem Loftstaða-bæirnir 
eru nú ? — því jörðinni er skift í tvent ? — hét Strympa þar sem nú 
eru hús á Eystri-Loftsstaða-hlaði vestantiþ en Grilla þar ? sem enn 
sér rústina í Vestri-Loftsstaða-túni. Starengisdæl var þá milli hóls- 
ins og hjáleigutúnanna; þar er nú sandvalllendi nýgróið. Hóllinn er 
sagt að hafl mjög blásið upp um tíma ? en nú er þar grætt tún að 
nýju. Lögðu Loftsstaðamenn mikla stund á að græða upp sandinn 
með flskiúrgangi, meðan þar var góð veiðistöð. En það varð líka 
til hjálpar, að Loftsstaðaá tók sér farveg vestur með hólnum, þar 
sem hún rennur enn ? og varnar hún sandfokinu það sem hún nær. 
Eigi er unt að ákveða bæjarrúst i hólnum ? því þar eru svo mörg 
hús og tóftir frá vorum tíma. 

Ragnheiðarstaðir hafa tvisvar verið færðir og sjást rústirnar. 
Eru þær nokkuð háar ? því grjótdreifar geyma undir sér leifar af 
jarðvegi. Nýrri rústin er nær graslendinu, en hin eldri lengra fram 
í öldunni. Þar heflr á sínum tíma nokkuð af grjótinu verið borið 
saman i vörðu ? sem þó er hrunin, og heflr rústin fengið við það 
strýtumynd. Er hún því kölluð Strýtu-Ragnheiðarstaðir. Þar sem 

1 * 



4 


bærmn er nú, gengur enn sandur að honum, svo hæpið er ; að hann 
haldist þar til lengdar. 

Fljótshólar eru austurvið Þjórsá, og hafa nafn sitt af henni 
(fljót = stór á). Ekki eru sagnir ura, að þeir haíi verið fluttir nema 
einusinni. En þar, sem rúst »fornu Fljótshóla« er sýnd ; yirðist mér 
fremur ólíklegt ; að bærinn hafi í fyrstu verið settur. Þar er láglent, 
og mun hafa verið raklent áður sandur fauk á ; og þar eru engir 
hólar , eða neinar mishæðir, sem bærinn gæti haft nafn af. En fram 
í öldunni, þar fram undan, eru tvær rústabungur svo miklar, að það 
hafa óefað verið bæir. Nöfnin eru nú gleymd; en á nyrðri rúst.inni 
er varða, sem heitir Kelavarða. Það er auðvitað, að varðan, og þá 
líka nafnið ; er alt frá nýrri tíma en rústin.' Giæti ég trúað ; að þess- 
ar rústabungur séu hinir upprunalegu Fljótshólar; haíi þar þá verið 
tvíbýli og sinn bær staðið i hvoru lagi á sama túninu ; eins, og víða 
á sér stað. Þar nálægt gátu þá vel verið hólar ; þó uú séu þeir af- 
blásnir eða sandi huldir. 

Gegnishólar heitir jörð i landnámi Lofts. Þar eru nú 4 býli í 
aflöngum móhelluhól Hóllinn er tvískiftur um miðjuna7 Þar eru 
hellar margir og sumir niðurfallnir. Má vera að í fyrndinni hafi 
verið hellir gegnum miðjan hólinn, opinn i báða enda ; og verið 
Kallaður Gegnir; en hafi síðan hrunið og skarðið blásið ; en þó loks 
gróið upp aftur. Því get eg þessa ; að þenna eina veg sé ég-til að 
skýra bæjarnafnið: Gegnishólar. — I G egnishólalandi er eyðihjáleiga 
sem heitir Timburhóll. Sjást þar óglöggar rústir og fornlegur tún- 
garður. Eru tvær sagnir um uppruna nafnsins. Önnur er sú ; að 
þar haíi búið timbursmiður. Hin er sú ; að þangað hafi árlega verið 
safnað öllu rekatimbri Skálholtsstaðar af rekum staðarins milli Þjórs- 
ár og Ölfusár ; og svo dregið þaðan á hjarni. Þetta er þó lítt senni- 
legt ; að mér virðist, eftir landslagi. Hygg ég öllu heldur ; að á 
landnámstíð hafi verið »timburskógur« á hólnum og hann svo borið 
nafnið siðan. En annað er merkilegt við Timburhól. Hann er kom- 
inn í eyði á 17. öld ; og verður þá þræta um eignarrétt á landinu 
milli Skálholtsstóls ; sem þá átti Seljatungu og vildi helga henni 
landið ; og Gegnishóla eigenda ; er vildu helga það sinni jörð. Arið 
1574 nefndi Þórður lögmaður Guðmundsson 6 menn til að ríða á 
landamerkin, og er álitsskjal þeirra enn til í eftirriti í eign Tómasar 
bónda Magnússonar í Efri-Gegnishólum. Þar er mjög varlega tekið 
til orða og sagt að lyktum ; að sá málspartur skuli eignast landið 
»sem skjallegri gögn hefir«. En »gögn« mun hvorugur hafa haft ; 
og hafa Gegnishólar haldið landinu, því þar liggur það beint við ; 



en ekki við Seljatungulandi. 
aftur að Landnámu. 


Eftir þenna útúrdúr kem ég nú 


Landnám Hásteins. 

Svo segir Landnáma (V’. 9.): Hásteinn skaut setstokkum fur 
borð ? at fornum sið; þeir kvámu á Stálfjöru fur Stokkseyrþ en 
Hásteinn kom í Hásteinssund fur austan Stokkseyri ok braut þar. 
Hásteinn nam land milli Rauðár ok Ölfusár upp til F^dlarlækjar ok 
Breiðumýri alla upp að Holtum ok bjó at Stjörnusteinum ok Ölvir 
son hans eptir hann. Þar heita nú Ölvisstaðir. Ölvir hafði land- 
nám allt fm\ utan Grímsá ; Stokkseyri ok Ásgautsstaði, en Atli átti 
milli Grrímsár ok Rauðár«. í landnámi Hásteins er margt, sem skýra 
þarf. Þó getur þar ekki verið vaíi um Rauðá; það er sama áín, 
sem landnám Lofts náði vestur að: neðsti hluti Hróarsholtslækjar, 
sem nú heitir við sjóinn Baugstaðasíkþ kent við bæinn Baugstaði, 
sem er austasti bær með sjónum í landnámi Hásteins. Heíir Rauðá 
verið landamerki milli þeirra Lofts. Geta verður þess ; að austasta 
hjáleigan í Stokkseyrarhverflnu heitir Rauðárhólþ og hafa ýmsir 
skilið svo ; sem sá bær sé kendur við á ; er Rauðá hafi heitið, er 
hafi verið þar nærri ; og verið sú Rauðá ; sem landnám Hásteins náði 
að. En það er hvorttveggja, að eltki eru líkur til ; að þar hafi verið 
á ; jafnvel ekki þar ; sem nú er fjaran ; því þar fyrir ofan er alstað- 
ar þurrlend hraunheiði og ekki einu sinni neinn gamall farvegur, 
sem sú á liefði getað komið úr ; og' líka er það ósamrímanlegt við 
Landnámu; þvi að ; ef Rauðá ; sú er landnám Hásteins náði austur a.ð ; 
hefði verið hjá Rauðárhól, þá hefði Traðarholt ekki verið í land- 
námi hans. Mér er því næst skapi að ætla ; að bæjarnafnið Bauðcír- 
hóll sé afbökun úr Reyðarhóll; það gæti verið kent við silung ; eins 
og t. a. m. Reyðarmúli o. fl.. En eins vel gæti það verið kent við 
rauða kú; því venjulega heitir rauð kýr;. Reýður ; líklegast er þó ; 
að bærinn hafi nafn af steypireiði er rekið hafi þar fram undan. 
Grímsá er núá dögum ekki til. En ef vel er athugað ; getur það verið 
nokkurn veginn ljóst ; hvar hún var. Hún skifti löndum bræðranna. 
Atli hafði hinn eystra hlut og bjó í Traðarholti. Traðarhölt stendur 
austan- og ofanvið Traðarholtsvatn ; og úr því rennur Traðarholts- 
lækur í Baugsstaðavatn ; sem öðru nafni heitir Skipavatn ; kent við 
bæ ; sem er skamt vestur þaðan og heitir að Skipum. Sá bær á 
land vestan að vatninu. Vík gengur til norðurs úr vatninu þar ; sem 
lækurinn rennur í það ; liggur þar vegur ; og er vað yfir víkina. 
Það er Haugavað. Nú á dögum heitir það Barnanessvað (ekki Bjarna- 
nessvað). 'Vatnið er afiangt frá útnorðri til landsuðurs og hefir af- 



6 


rensli úr landsuðurendanum. Það er á sú ; er Baugsstaðaá heitir og 
enn verður nefnd. Skamt vestar en hún rennur úr vatninu, má 
glögt sjá ; að frá því liggur gamall farvegur ? sem nú er uppgróinn. 
Hann er svo stór ? að hann hefir vel getað borið fram alt afrensli 
vatnsins ? þó Baugsstaðaá hefði ekki verið. Og það er auðráðið, að 
meðan vatnið hafði afrensli um þenna farveg, gat hún ekki verið 
til. Það eru enda líkur tiþ áð henni haíi á sinum tima verið veitt 
úr vatninu, því þar sem hún byrjar, fellur hún gegnum mjótt, en 
tiltölulega djúpt skarð i mjórri klapparbrik, sem vatnið hefði aldrei 
getað byrjað á að fljóta yfir ? til þess að saga sig þar niður, hefði 
skarðið eigi verið brotið áður. En hægt var að brjóta það ? því 
bergbríkin er hraun. Og menn gátu haft ástæðu til þess. Með því 
að veita henni i þann farveg sem hún hefir nú ? þvert austur í 
Bangsstaðasíki ? var fengin talsverð vörn fyrir sandfoki á bakkana 
fyrir ofan ána. Og þess hefir verið full þörf meðan »Baugsstaða- 
grjótin« voru að blása upp. — Víkjum nú aftur að hinum uppgróna 
farvegi. Verður þá að geta þess ? að norðan og austan við túnið á 
Skipum er aflöng vatnsdæl ? sem Grímsdœl heitir. Liggur mjótt belti 
milli hennar og vatnsins, og er það uppgróið hraun ? eins og alstað- 
ar á þessum svæðum. Austurendi Grímsdælar liggur fyrir neðri 
enda hins uppgróna farvegar ? og hefir það vatn ? sem um hann rann 
fallið í hana. Og úr þeim enda hafði dælin afrensli. Rann þaðan 
dálítil á til sjávar í mínu minni. Var hún kend við bæinn og köll- 
uð SJcipd. Man eg glögt eftir henni ? þvi á yngri árum mínum lá 
leið min oft yflr hana í lestaferðum. En skömmu eftir 1860 bar 
sjávarflóð eitt sinn svo mikinn sand i framanverðan farveg hennar ? 
að hún stíflaðist ? og heflr ekki náð framrás aftur. Merkilegt er ? að 
vatnið í Grímsdæl hækkaði ekki þótt afrenslið hætti. Má vera hún 
hafi samgöng við vatnið neðanjarðar gegnum hraungrjóts-urð. Berst 
og sandur i hana sjálfa ? svo hún þornar smám saman; hafa sumstað- 
ar myndast höft ? er skifta henni i smádælur ? og eru líkur ti] ? að 
hún hverfi með öllu. Þetta bendir aftur til þess ? að fyrrum hafl 
bæði dælin og áin ? sem úr henni rann ? getað verið vatnsmeiri en 
þá ? er eg man fyrst eftir. Og meðan afrensli Bangsstaðavatns rann 
um hinn áðurnefnda ? nú uppróna ? farveg ? þá bættist það við þessa 
á (Skipá) og heflr hún þá eigi verið næsta lítil. Mér sýnist nú alt 
benda til þess ? að þetta hafi verið Grímsá. Nafnið Grímsdæl minn- 
ir á nafn hennar. Engin önnur á er til ? sem hefði getað skilið lönd 
Stokkseyrar og Traðarholts. En það hefir þessi á einmitt gert. 
Skal það hér tekið upp i stuttu máli ? að úr Traðarholtsvatni rennur 
Traðarholtslækur í Baugsstaðavatn ? þá ræður vatnið ? þá afrensli þess 




1 


Um hinn uppgróna farveg og þá afrensli Grimsdælar (Grímsá— 
Skipá) til sjávar. Þó nú séu landamerki nokkuð öðruvisi, kemur 
ekki þessu máli við. 

Þá er gera skal grein fyrir fornum örnefnum með sjónum í 
landnámi Hásteins, verður ekki komist hjá að lýsa nokkuð strönd- 
inni, eins og hún er nú og breytingum, er á henni hafa orðið, eftir 
því sem næst verður komist. 

Við Baugsstaðasíki endar hin svonefnda Loftsstaða-alda. Fyrir 
vestan síkið er fjaran ákaflega breið, enda svo hálend ofantil, að 
eigi fara nærri öll stórstraunlsflóð yfir hana. Þar eru kölluð Baugs- 
staðagrjót, (oftast nefnd »Grjótin«). Ofantil við þau lækkar aftur, 
og þar rennur Baugsstaðaá austur eftir lægðinni, þvert gegnum Baugs- 
staðaland. Fyrir ofan hana tekur graslendið við. Stendur bærinn 
Baugsstaðir nú á bakkanum fyrir ofan ána, litlu vestar en hún renn- 
ur í síkið, en lengra vestur með henni er rúst, sem heitir Baugs- 
staðahjáleiga. Þar, sem Grjótin eru hæst, eru á einum stað flatar 
hraunklappir; lausagrjót er kringum þær, er sjórinn hefir smámsam- 
an molað úr þeim, því áður hafa þær náð víðar út. Eftir klöppum 
þessum liggur fom vegarstúfur; hafa járnaðar hestafætur klappað 
götur í hraunklöppina, — líkt og sjá má á gamla veginum yfir 
Hellisheiði og víðar. — Kaunar eru götur þessar orðnar mjög brim- 
sorfnar, þó sjást þær vel enn. En telja má víst, að þær máist af 
með tímanum. Þær stefna nál. austur og vestur, eða eins og alfara- 
vegurinn, sem nú liggur ofanvert með Baugsstaðaá; en klappirnar 
eru neðanvert við hana, og skamt frá henni. Er það augljóst, að 
þá er þessi vegur var tíðkaðar, hafa engin vanaleg sjávarflóð geng- 
ið yfir Grjótin. Ber þetta vott um lækkun landsins. Taka verð eg 
það fram, að eg hefi heyrt ókunnuga gizka á, að götur þessar hafi 
myndast við sölva- og þangreiðslu úr fjörunni heim að bænum. En 
slíkt nær engri átt. Eftir því sem þar hagar fjörulónum, hefir sú 
leið, sem söl og þang er reitt eftir, aldrei legið á þessurn stað. Enda 
væri stefna hraungatnanna þá alt önnur en hún er, eða sem næst 
norður og suður. Yeit eg heldur hvergi til, að götur hafi myndast í f jöru- 
klappir við sölva- eða þangflutning, því þótt hraungrjót sé eigi all- 
hart, þá þarf miklu meiri umferð en slíkan flutning til að klappa 
í það götur. 

Vestanmegin við Grjótin mjókkar fjaran alt í einu, og gengur 
þar fram graslendis spilda næstum frarn undir brimgarð. Er þar 
við sjóinn stórgrýtiskambur mikill, kallaður Baugsstaðakambur, sem 
stendur fyrir sjógangi og heflr verndað graslendisspilduna frá því, 
að verða eins og Grjótin fyrir austan hana, sem bæði sjóriim og 



8 


vindurinn (uppblástur) hafa hjálpast til að brjóta jarðveginn af. Og 
frá þeirri hlið gengur sandblástur vestur á hana. Hún er sléttlend 
og kölluð Baugsstaðaflatir. Fornt garðlag mikið liggur frá kambin- 
um upp eftir flötunum, þar til er rof taka við. Þar nálægt í kamb- 
inum ? eða þó heldur i fjörunni framanundir honum ; heita Fornu-Baugs- 
staðir , o g er sagt, að þar hafl bærinn verið fyrrum. Þess sjást samt 
engin merki 7 sem heldur er ekki von ; og ekki geta menn vísað 
nákvæmlega á ; hvar bærinn hafl staðið. Það má líka nærri geta ; 
að kamburinn hefir ekki staðið alveg óhaggaður fyrir öllum sjógangi 
öld eftir öld; hann hefir smámsaman orðið að láta undan síga ; og 
um leið hefir hvert það fornvirkþ sem þar var áður ; hlotið að 
hverfa með öllu ; — nema hvað garðlagið gefur bendingu um forna 
túngirðingu. Hvergi á strandlengjunni mílli Þjórsár og Ölfusár er 
þvílíkur kambur ; nema á þessum eina stað. Enda nær jarðvegur 
hvergi jafnlangt fram sem þar. Má telja víst ; að ef þar væri ann- 
ar eins kambur með öllum sjó ; þá væri þar engin teljandi landbrot 
og áhrif lækkunarinnar lítt merkjanleg. Viðlíka gagn gera vel- 
gerðir sjógarðar. Kamburinn er ekki langur; en fyrir vestan hann 
breikkar fjaran aftur, og heldur þeirri breidd ; svo að segja jafnri ; 
vestur að Ölfusá. Skamt fyrir vestan kambinn heitir Knararós ; og 
er þar vorútræði Skipamanna. Mun þar hafa verið Knararsund , 
sem Landnáma nefnir. Litlu vestar var útfall Skipár ; er mun hafa 
verið Grímsdrós , sem Landnáma einnig nefnir sem höfn. Er eigi 
hægt að gizka á ; hvernig þá hefir hagað til. En bæjarnafnið: að 
jSJcipum — sá bær er skamt þaðan — bendir til þess ; að þar hafi 
á sinum tima verið hafnarstöð og skipaferð ; þó nú sýnist það eigi 
líklegt. Eigi vita menn nú heldur ; hvar Hásteinssund hefir verið og 
ekkert örnefni bendir á það. En Hásteina-sund heitir vestanvert við 
Ölfusárós ; sem nú er ? og er hætt við að Sigurður Vigfússon liafi 
heyrt það nefnt og vilst á þvi (eða sögumaður hans), er hann segir 
í Árb. 1882, bls. 57, »Hásteinssund heitir enn fyrir austan Stokks- 
eyri«, því þar segjast elztu menn aldrei hafa heyrt Hásteinssund 
nefnt. En austan til framundan Bauðarhól hinum eystra er lægð 
nokkur í fjörunni framan úr brimgarði upp að sandi. Mætti geta til , 
að þar hafi Hásteinssund verið i brimgarðinum, og stæði það heima 
við Landnámu. Vestanmegin við þessa lægð er klettabali nokkur 
frammi í fjörunni; hann heitir Stjörnusteinar. Má þangað ganga 
þurrum fótum um fjöru eftir klapparhrygg, sem þaðan liggur upp 
að sandi og er kallaður Rifið. Er liklegt, að þar hafi jarðvegur 
verið einna hálendastur meðan hann náði þar fram, sem fjaran er 
nú. Því er og eigi ósennilegt, að bærinn Stjörnusteinar hafi staðið 



9 


þar ? sem örnefnið bendir til. Ekkert örnefni, sem nú er á þessum 
stöðum, minnir á bæjarnafnið ölvisstaði. Bærinn heíir lagst nokk- 
uð snemma í eyði ; þyí þá er Flóamannasaga var rituð, hétu þar 
Ölvis tóftir. Þó hefir hann staðið þá er Landnáma var rituð ? því 

hún segir: »þar heita nú Ölvisstaðir«. Þá voru þó bæði nöfnin 

kunn, og getur vel verið, að nafnið Stjörnusteinar hafl verið almenn- 
ara tiðkað og þvi haldist lengur. örnefnið Stálfjara er nú eigi til. 
En Stdlið kallast klettur einn ofarlega í fjörunni fram undan Vestra- 
íragerðþ — sem er kot i Stokkseyrarhverfi austan vert. — Sá klett- 
ur (»Stálið«) hefir eigi verið kominn framundan jarðvegi í forn- 
öld. En þá er hann kom fram, hefir nafnið Stálfjara líklega eigi 

verið týnt, og kletturinn því nefndur eftir henni. Á »Stálinu« 

stendur nú sundtré, sem miðað er á svo nefndu Músarsundi. Háleyja- 
borg (eða Háleygjaborg) heitir önnur klöpp þar lengra fram í fjör- 
unni. Að öllum líkindum hefir það nafn fornan uppruna; en eigi 
vita menn nú neitt um það. í þjóðsögunni um Maurhildi mannætu 
er þfisðí Háleyjaborg nefnd. En á þvi er ekkert að græða. Nokkru 
fyrir vestan Stálið ; austan megin við innra skipalægið á Stokkseyr- 
arhöfn, er klöpp ; eða klappir, í fjörunni, sem heita Baðstofuklettar. 
Er sagt, að þar hafi bærinn Stokkseyri staðið fyrrum ? en verið flutt- 
ur undan sjó þangað sem hann er nú ? og hafi baðstofutóft hins 
gamla bæjar lengst sést á Baðstofuklettum ? er jarðvegurinn var að 
smábrotna undan rústinni. En það var lengi venja ? að baðstofa 
var öftust húsa á hverjum bæ; og hafi hinn gamli bær snúið að 
sjó ? þá hefir baðstofan verið fjærst sjó af bæjarhúsunum; svo þetta 
er að þvi leyti sennilegt. Lengi hefir bærinn þó staðið þar ? sem 
liann er nú ? því þá er þar var grafið fyrir kjallara, fyrir fám árum ? 
komu menn niður á ýmsar hleðslur ? er sumar lágu svo neðarlega 
að jafnlágt mundi nú flæðarmáli að liálf-föllnum sjó. Bendir þáð 
til ? að landið hafi lækkað, síðan þar var bygt. Og vist hefir lands- 
lag strandarinnar verið öðruvísi þá er Stokkseyrí fekk nafn sitt ? 
heldur en nú er. Þá hefir þar verið eyri . En til þess sjást nú eng- 
in merki. — Framundan sjávar bakkanum hjá íragerði er nú að 
koma í ljós garðsundirstaða ? sem liggur svo lágt ? að sjórinn tekur 
hana burt svo að segja jafnóðum. Þetta er að likindum suðurhlið- 
in af girðingu þeirri ? sem uppliaflega hefir heitið Iragerði. Fyrir 
norðurhlið hennar sést fyrir norðan veginn og fyrir nokkuru af 
austur og vesturhliðunum; en þar er nær dregur bakkanum ? sér 
ekki til þeirra ? því þar hefir sandur borist upp og sléttað yfir. ' Til- 
efni nafnsins, »íragerði« ? vita menn ekki. Vestur frá Stokkseyrar- 
hverfinu, alt út að Hraunsá, voru i mínu minni sléttar flatir ? vaxn- 

2 



10 


ar ágætu grasi ; og voru það engjar liverfisbúa. Hæstar voru fiat- 
irnar framan við fjöruna, því þar barst upp sandur og möl frá 
sjónum og hækkaði jarðveginn. Stundum barst og nokkuð inn á 
engjarnar; en menn hreinsuðu þær aftur sem þeir máttu. Flötun- 
um hallaði jafnt inn að smátjörnum og flóðuup er enn mynda sam- 
anhangandi kíl milli flatanna og heiðarinnar vestur að Hraunsá ; og 
er hún afrensli þeirra flóða. Svo sögðu gamlir menn, að á yngri 
árum þeirra hefði flatirnar verið breiðari: náð lengra fram á fjöru- 
klappirnar. Nú hefir sjórinn borið sand og möl yfir þær allar ? og 
gengur að meira eða minna leyti yflr þær í öllum meiri háttar flóð- 
um. Að eins dálítil spilda upp með Hraunsá er enn grasi vaxin. 
Austanmegin við hana gera flóðin (kíllinn) bug fram á við ? og þar 
man eg eftir að sjá mátti stúf af farveg' eftir vatnsrás, er stefndi til 
sjávar, en hvarf brátt undir malar- og sandbreiðu, er þangað lá frá 
minni Hraunsár. Sagði Þorleifur sál. Kolbeinsson á Háeyri mér ? — 
eftir fróðum eldri mönnum, — að þetta væri farvegur Fúlalœkjar 7 
er sum Landnámuhandrit nefna. Hefði hann tepst í stórflóði ? lík- 
lega 1653 ? og afrensli flóðanna staðið uppi ? þar til það braut sér 
farveg dálítið vestar og hefir síðan runnið þar til sjávar. Það er 
Hraunsá. En þessi stúfur at* farvegi Fúlalækjar, sem ég sá ? hefir 
síðan smámsaman hulist möl og sandi ? og nú er hann horfinn. Or- 
sökin til þess ? að sum Landnámu-handrit telja landnám Hásteins til 
»Fúlalækjar« ? hygg ég að sé sú ? að sá lækur hefir skilið lönd þeirra 
Hásteins og Hallsteins á Framnesi, er Hásteinn gaf ytra hluta land- 
náms síns til Fyllarlækjar. Hefir það valdið misskilningi, og lækj- 
unum því verið ruglað saman. Raunar hafa það verið tveir lækir 
og langt í milli; alt land Hallsteins lá milli þeirra. Nú er hvorug- 
ur þeirra til; siðustu mei’ki til þeirra eru horfin. 

Enn er eftir að taka það franp — sem varla þarf þó ? — að 
sú Breiðamýrþ sem Hásteinn nam ? hefir verið Breiðamýri hin ytri ? 
þ. e. a. s. sú mýrin ? sem enn heitir Breiðamýri. Þar sem segir ? að 
hann nam »upp at Holtum« ? þá mun vera átt við Sölvaholt og svo 
þverstefnu þaðan í Súluholt. Raunar er Súluholt fyrir austan læk- 
inn (»Rauðá«) og því fyrir utan landnámið sjálft. En þar var ekki 
annað að miða við. — Asgautsstaðir, sem Landnáma nefnir, eru í 
heiðinni fyrir ofan Stokkseyri. Skamt þaðan er bær sá ? er að Kekki 
heitir; en sagt er að hann hafi heitið AvTcvörn áður; er þar lækur ? 
sem enn heitir Arkvarnarlækur. Sá lækur hefir þó naumast verið 
nefndur á; hann er svo litill ? og enginn annar lækur eða á er nærri ? 
svo óhægt er að gera sér grein fyrir þessu örnefni. I túninu á 
Kakkarhjáleigu er tóít ; sem kölluð er »hoftóft« og á að liafa til- 



11 


heyrt goðorði Stokkseyringa. En ólík er hún öðrum hoftóftum og 
líkist öllu heldur stekkjartóft. Hjá henni er lítill bali 7 sem kallaður 
er »Hofhóll«. Mér þótti réttara að geta um þetta. 

Líka vil eg geta þess 7 að Hæringsstaðir heitir bær i austan- 
verðu landnámi Hásteins. Þar er sagt að Hæringur Þorgrímsson 
orrabeins hafi búið 7 og er það eigi óliklegt. Haugur hans er sýnd- 
ur þar í túninu: það er dálítill hólþ sléttur utan og eigi stærri en 
svo ? að hann gœti verið af mönnum ger. Fleiri smáhólar eru þar ? 
likir honum, og þó heldur minni. Eru að minsta kosti sumir af 
þeim samanfeldar tóftir. Enda sagði bóndinn mér 7 að þeir væri eftir 
sig; hann hefði felt saman kofatóftir og sléttað utan. Hæringshól 
eða Hæringshaug ? sem hann er ýmist nefndur, kannaði eg með teini 7 
og var alstaðar grjót fyrir á nál. % al. dýpt og heyrðist glögt á 
hljóðinu 7 að það var hraunmöl. Hygg eg að hóllinn sé af náttúr- 
unni gerður. Eru þar í heiðunum margir slíkir hraunmalarhólar. 
En sögnin um 7 að hann sé haugur Hærings, heíir myndast af lögun 
hólsins. 

Svo segir í Landnámu (V. 9.). »Hallsteinn hét maðr ? er fór 
or Sogni til íslands ? mágr. Hásteins; honum gaf hann hinn ytra 
hlut Eyrarbakka; hann bjó á Framnesi«. Landnámsbærinn Framnes 
er uú ekki framar til ? — því hjáleiga sú frá Stóra-Hrauni ? sem heit- 
ir Framnes ? er ekki fornt býli; en því hefir verið gefið nafn eftir 
hinum forna landnámsbæ ? án þess landslag gefi tilefni til þess. 
Landeign Hraunshverfisins (Hraunstorfan) er nfl. sama sem landeign 
Framness hins forna. Fyrir þvi landi hér um bil miðju liggur brim- 
garðurinn einna fremst og er fjaran þar fyrir ofan eigi í lægra lagi. 
Þar litlu austar heitir Framnessboði. Er sagt að bærinn Framnes 
hafi staðið þar ? sem nú eru fjöruklettar útundir boðanum. Og án 
efa hefir bærinn staðið framarlega; það sýnir nafn hans. Og snemma 
mun hann hafa eyðilagst af sjógangi. Hefir bygðin þá verið flutt 
spölkorn frá sjó ? og bærinn fengið nýtt nafn ? þar eð hann stóð nú 
eigi lengur fram á neinu nesi ? heldur uppi á flötu ? grónu hrauni. 
Því hefir hann nú verið nefndur Hrann . Þar eru nú flatir með 
sjónum ? sléttaðar af uppbornum fjörusandi og eru flóð og smátjarn- 
ir fyrir ofan ? — líkt og áður er lýst fyrir utan Hraunsá. — Þar er 
hærri hraunbrún fyrir ofan flóðin. Flóðin hafa afrensli um Borgar- 
læk austur í Hraunsá. Að framanverðu hafa flatirnar snemma leg- 
ið undir skemdum af möl og sandi ? sem sjávarflóð báru þar upp. 
Og á einum tíma hefir þar eigi þótt vært ? og hefir bærinn verið 
fluttur upp fyrir flóðin í hraunbrúnina ? þar sem nú er Hraunshverfið. 

2 * 



12 


Er heimajörðin kölluð Stóra-Hraun, því ein hjáleigan heitir Litlá* 
Hraun. Eftir það hafa þó flatirnar, þar sem Hraun var áður, 
gróið svo upp aftur, að fært heflr þótt að setja þar bæ að nýju. 
Sá bær heitir Gamla-Hraun, — það sýnir, að bærinn, sem þar hafði 
áður verið, heíir heitið Hraun, — og stendur hann þar enn. Þar 
vestan við túnið var hjáleigan Salthóll, sem eyddist í Stóraíióði 1 ) 
1799. Á flatirnar kringupa Gamla-Hraun bera sjávarflóðin æ meiri 
sand og möl, svo grasíéndið fer minkandi, einkum vestanmegin 
bæjarins og fram undan honum. Vorútræði er frá Gamla-Hrauni 
um Hraunssund, austanvert við Framnessboða. Til sundmerkis er 
þar haft tré, sem um miðja 19. öld stóð á grasbakka fram undan 
bænum. Og enn stendur það raunar á sama stað, en sá er munur- 
inn, að nú er það skórðað í fjörukletti, og er þaðan upp að gras- 
bakkanum meir en 60 faðma langur spölur um fjörugrjót. Sýnir 
þetta, hve sjórinn heldur áfram að brjóta af jarðveginum. Fyrir 
vestan túnið miðar honum þó enn meira; líklega af því, að þar eru 
fjöruklappirnar heldur lægri. Þá tekur við Háeyrarland, sem nú 
síðustu árin er varið með sjógarði. Einnig er nú byrjað á að verja 
á þann hátt Litla-Hrauns engjar vestur við Háeyrar-landamerkin og 
Stóra-Hrauns engjar fyrir austan Gamla-Hraun. 

Jarðirnar Háeyri, Skúmsstaðir, Einarshöfn, Drepstokkur og Nes 
hafa allar legið á því svæði, sem Hásteinn gaf Hallsteini. Þó eru 
þær óefað landnáínsjarðir, bygðar með ráði Hallsteins. Er ekki að 
marka þó Landnáma geti ekki um þau landnám. Hún sleppir svo 
mörgum landnámsbæjum, sem engin furða er. Hitt er öllu heldur 
furða, hve marga hún hefir náð að taka. Fyrir það mál, sem hér 
er um að ræða, gerir þetta heldur ekkert verulegt til. 

Sagt er, að milli Hrauns- og Háeyrarlanda hafi fyrrum runnið 
á, er hét Háeyrará; og svo heitir enn ós milli fjörulóna þar fram 
undan landamerkjunum. Sú á heflr þá verið afrensli Litla-Hrauns- 
tjarnanna, en eigi Borgarlækur nema Stóra-Hraunstjarnanna, og get- 
ur það vel verið. Háeyrará hefir orðið fyrir sömu forlögum sem 
Skipá og Fúlilækur, og sjást nú engin merki til hennar. Þar hall- 
ar landinu nú alstaðar inn að tjörnunum, þvi sjórinn heflr borið 
upp á það sand og möl og þannig hækkað það að framan, — en 
jafnframt fært ströndina undan sér. Svo er með Háeyri sem með 
Stokkseyri, að þar sést nú engin eyri, sem bærinn geti haft nafn af. 
En fyrrum hafa þar hlotið að vera eyra-myndanir. Það sýnir eigi 
einungis Háeyrar- nafnið, heldur ennfremur kaupstaðarnafnið: á Eyr - 


b Frá Stóraflóði er nákvæmlega skýrt í „Kambsránssögu 11 , 



13 


am, sem síðar heíir breyzt í Eymrbákki. Um þá breytingu liggur 
næst að hugsa, að hún hafi komist á við það ? að eyrin , sem kaup- 
staðurinn stóð fyrst á ; hafl farið af í stórflóði, en bakld þá staðið 
fyrir flóðinu og eigi hleypt því lengra að sinni; en að kaupstaður- 
inn hafi svo verið settur á bakkann og hann nefndur Eyrarbákki. 
Þetta heflr gerst áður Landnáma var rituð, því hún nefnir »Eyrar- 
bakka«. Það eru líka munnmæli, að í fyrri daga hafl öll eða mestöll 
fjaran, sem nú er þar ; verið hulin jarðvegi ; en dýpstu lónin verið 
sefflóð. Þá er sagt að káupstaðurinn hafi staðið þar ; sem nú eru 
fjöruklappirnar sunnanmegin við höfnina Þá er honum var þar 
eigi lengur vært ; hafl hann verið settur á framanvert túnið á Skúms- 
stöðum; þar sé hann enn á sama stað ; þó nú sé þar ekki tún. 
Bærinn Skúmsstaðir er sagt að altaf hafi staðið þar, sem ha.nn stend- 
ur enn; þar er dálítil hæð. Er sagt ; að túnið hafi náð jafnlangt út 
frá bænum á alla vegu. Leifar af túngarðinum að norðanverðu hafa 
sést til skamms tima. Er hann nærfelt jafnlangt norður frá bænum ; 
eins og sjógarðurínn er nú suður frá honum. Ber þetta heim við 
þá sögn ; að kaupstaðurinn hafi verið settur á framanvert túnið ; sem 
þá var. Rétt fyrir vestan landamerkin milli Háeyrar og Skúmsstaða 
stóð til skamms tíma grjóthóll við sjóinn, er kallaður var Gónhólþ 
því þangað gengu formenn oft ; til að horfa (»góna«) á sjóinn, er 
við ræði lá. Fyrir fám árum lét P. Nielsen verzlunarstjóri á Eyr- 
arbakka grafa hólinn út ? og var eg þar við. Kom þar i ljós eldstó 
og fleira ; sem sýndi ; að þar hafði á sínum tima verið manna hibýlþ 
likega kot. En engar sagnir eru uin það ; og er víst langt siðan. 
Og þar hlýtur mikið að hafa breyzt siðan óhætt var að hafa þar 
aðsetur ? því nú liggur sjógarðurinn um hólinn framanverðan. Þar 
rétt fyrir neðan er nú djúpt fjörulón ; sem liggur langs með strönd- 
inni og sagt er að fyrrum hafl verið seftjörn. Það lón skilst frá 
höfninni af grynningarhafti ; sem heitir Skúmsstaðaós. Inn úr þeim 
ós geta nú smærri hafskip flotið um stórstraumsflóð ; og með því 
móti getur lónið verið viðauki við höfnina. Fyrir framan lónið og 
höfnina eru háar fjöruklappir. Ekki er annars getið en að höfnin 
sjálf hafi ávalt verið þar ; sem hún er; og annað er ekki líldegt. 
Vestantil gengur dálítið vik inn úr henni ; inn í fjöruna fyrir ofan. 
Það vik heitir Einarshafnarvör og er beint inn af Einarshafnarsundi. 
Og þar beint uppundan var bærinn Einarshöfn. Þar er nú sjávar- 
kambur og standa á honum sundvörður þar ; sem bærinn var ; og 
sundtré ; sem er nokkrum föðmum ofar ; stóð á heygarðinum, og þó á 
sama stað og nú. Eru þessi sundmerki miðuð á Einarshafnarsundi. 
Meðan bærinn stóð ; hafa að líkindum bæjarhús verið miðuð við 



14 


sundtréð, en engar sundvörður verið. Auðvitað er, að þá hefir þar 
eigi verið sjávarkambur; hann hefir fyrst verið á klöppunum fram 
undir höfninni, en þokast smámsaman upp eftir þeim ? undan sjónum. 
Var það þvi auðveldara, sem i kambinum er ekki verulegt stórgrýti 
og hann eigi sérlega mikill um sig. Klappirnar frá kambinum fram 
að höfninni eru nú fjara, sem livert stórstraumsflóð gengur yfir að 
meiru eða minna lejdi. Þessi gamli bæij Einarshöfn, er sagtaðhafi 
farið af í »Háeyrarflóðinu« ; húsin öll hrunið, en menn þó komist af, 
nema eitt gamalmenni, sem eigi gat komist burt og því druknaði. 
Um vorið eftir var bærinn bygður fyrir ofan flóðin. En þar er svo 
láglent og vatnsfylling svo mikil í rigningum ? að þar var ekki vært 
og var bærinn fluttur þaðan aftur eftir 2 ár. Þar sér enn til rústa. 
Þá var bærinn Einarshöfn settur á vestanvert túnið á Skúmsstöðum 
og er hann þar enn. Sést af því, að þá hefir einn verið orðinn 
eigandi beggja jarðanna ; líklega verzlunin. Síðan hafa þær verið 
sameinaðar. Nú er ekkert tún á þeim bæjum; sumstaðar eru þar 
settir tómthúsbæir, hús eða kálgarðar, sumstaðar er sandur. Aðeins 
lítill grasblettur er enn bak við bæina upp við flóðin. 

Þvi er þetta áðurnefnda stórflóð kallað »Háeyrar-flóðið ; « að 
það spilti svo húsum og túnum á Háeyrþ að af þeim orsökum varð 
að færa bæinn þangað, sem hann er nú. Gamla bæjarstæðið er fyr- 
ir löngu af brotið og staður þess gleymdur. Það tel eg nokkurn 
veginn vist ? þó ekki hafi eg heyrt sögn um það, að það hafi verið 
þetta sama flóð ; sem olli því ? að Hraun var fært þaðan sem Gamla- 
Hraun er þangað sem Stóra-Hraun er ? sem fyr er talað um. Ogekki 
er efamáþ að »Háeyrarflóðið« er sama stórflóðið, sem getið er um 
1653, því þó ömiur stórflóð hafi komið áður, — sem víst má telja, 
— þá eru þau nú fallin i gleymsku fyrir löngu. Frá stórflóðinu 
1653 er kunnuglega sagt í Árbókum Espólíns (VI. deild, 147 bls.) 
og set eg það hér: 

»Áttadagr var á laugardag, en morguninn þar eftir var mikið 
veður á sunnan og útsunnan með sjávargangi ógurlegum á land 
upp alstaðar fyrir austan Keykjanes, svo tún spiltust og skip brotn- 
uðu, mest á Eyrarbakka, í Grindavík og Selvogi suður. Á Eyrar- 
bakka spilti bæði húsum og fé, þar druknuðu inni kýr og færleikar 
en sumt úti, og alt spiltist í húsunum. Menn hjálpuðu sér á hólum 
og hæðum meðan sjávargangurinn var sem mestr, en sjúkr maðr, 
er eigi mátti í brottu komast, druknaði í Einarshöfn gömlu. Timb- 
urhús tók þar upp danskt og flaut upp á Breiðumýri. Varð skaði 
mikill á Hrauni og Háeyri. Þar tók upp skemmu með öllu er i 
var, og bar upp í tjarnir, fanst það sumt aftur, Kistlar og annað 



15 


flaut langt upp í Flóa ; en mörg hús hin dönsku skemdust og brotn- 
uðu og flutu trén alt upp að Flóagafli. í fjósi á Hrauni drápust 
kýr nokkrar, einnig hestur þar og enn kýr hjá húsmönnum. Sjór 
féll þar inn í bæ allan og héldu menn sér þar sumir uppi á húsa- 
bitum, en sumir voru á þekjum uppi; misti Katrin, ekkja sú er þar 
bjó, til LXXX hundraða í því flóði. IX menn týndust þar af skipi 
á Eyrarbakka, það átti Rannveig mjófa á Háeyri, dóttir Jóns bónda 
á Grund, Bjarnarsonar, Jónssonar biskups; hún hafði búið þar alla 
æfi ógift og alið á heimili sínu XX börn föðurlaus«. 

Hér er nú að vísu eigi getið um, að bæir hafi lagstí eyði ; og 
er þó auðséð, að kunnugur segir frá. Það er samt ekki að marka. 
Það er vanalega ekki kallað að bæir leggist í eyði, þótt þeir 
séu fluttir undan eyðingu. Það gegnir minni tíðindum. Ogþað því 
fremuí, sem flutningurinn gat ekki farið fram fyr en um vorið eft- 
ir ? og þá var að líkindum búið að skrifa um þessi tiðindi. 

Enginn efi er á þvi ? að það er þessari frásögn Arbókanna að 
þakka. ; að minningin um þetta flóð hefir haldist. En þá gat hitt ? 
sem munnmælin hafa fram yfir ; flotið með. Heimildarmenn mínir eru 
flestir dánir; fremstan þeirra tel eg Þorleif hreppstjóra Kolbeinsson. 
En af núlifandi mönnum hefir Olaíur hafnsögumaður Teitsson frætt 
mig einna bezt. 

Það var fyrst eftir Stóraflóð 1799 ; að »faktor« einn á Eyrar- 
bakka (mig minnir eg heyrði hann nefndan Guðmund Ögmundsson) 
lét byggja sjógarð fyrir framan verzlunarhúsin. Var hann all-sterk- 
ur ; en náði eigi út fyrir húsin svo teljandi væri. Og svo var hann 
enn þá er eg kom fyrst á Eyrarbakka. Seinna létGuðm. Thorgrím- 
sen ; verzlunarstjóri ; lengja garðinn bæði út og austur, og eftirmaður 
hans ; P. Nielsen ; heflr lengt garðinn alt austur að landamerkjum 
Skúmsstaða og Háeyrar. Fyrst er eg fór að kynnast á Eyrarbakka, 
voru graslendisbakkar með sjó fram fyrir öllu Háeyrarlandi, nema 
Eyvakoti ; þar var lægð ; og barst þar upp sandur og möl. Þar eign- 
aðist Einar kaupmaður Jónsson verzlunarlóð og setti flóðgarð íyrir. 
Hætti þá öllum sand- og malarburði þar. Einar var einnig fyrsti 
frumkvöðull sjógarðsbyggingar á Stokkseyri ; er hann um hríð var 
meðeigandi þeirrar jarðar. Guðmundur hreppstjóri ísleifsson ; sem 
eignaðist Háeyri eftir Þorleif tengdaföður sinn ; hefir einnig sett sjó- 
garð fyrir Háeyrarlandi ; vestan frá garði þeim ; sem Einar setti fyr- 
lr verzlunarlóð sína ; austur að landamerkjum. Hefir eigi sjávar- 
gangur spilt Eyrarbakka síðan þeir garðar voru settir. 

Stuttri bæjarleið fyrir vestan gömlu Einarshöfn var bær ; sem 
vanalega var nefndur Refstokkur eða Rifstokkur ; en er ætlað að sé 



16 


sami bærinn sem Drepstokkur, er Eiríkssaga rauða nefnir. Hann 
stóð spölkorn frá sjó og rann lækur fyrir framan túnið og var kall- 
aður Síkið. Hann var afrensli Einarshafnar-flóðanna. Eigi er hægt 
að segja ; hvort Síkið rann vestur í Ölfusá 7 eða það rann til sjávar ? 
meðan hún lá miklu vestar en nú. En eftir að hún fekk það út- 
falþ sem nú heflr hún ; rann það í hana. Varði það túnið lengi fyr- 
ir sandfoki frá ströndinni. Flóðin ; sem það rann úr ? náðu yfir breitt 
svæði fyrir ofan gömlu Einarshöfn og lengra vestur ; voru hólmar 
og eyjar milli þeirra með ágætu grasi ; og vöru það engjar Einars- 
hafnarmanna, og Rifstokksmanna, er vestar dró. Fyrir rúmum 20 
árum (nál. 1880) var uppi gamalt fólk ; sem mundi eftir slægjublett- 
um á því svæðþ er þó fóru óðum í sand ; þar eð sandburðurinn þurk- 
aði flóðin meir og meir upp. Stóraflóð spilti svo túni og engjum á 
Rifstokki ; að þar þótti eigi lengur verandi ; og lagðist bærinn í eyði. 
Þó greri þar svo upp aftur ; að þá er Nesi var eigi lengur óhætt 
fyrir Ölfusá ; þá var sú jörð sameinuð við Rifstokk ogbærinn settur 
á Rifstokkstúnið skamt fyrir vestan bæjarrústina. Þar stendur hann 
enn og heflr síðan heitið Oseyrarnes ; því þá hafði áin íengið sitt nú- 
verandi útfalþ þar skamt vestur frá bænum. Ferjað var þaðan yf- 
ir árósimi; — eins og enn er ; — og lá leiðin til ferjustaðarins yflr 
Síkið. Var það oft vatnsmikið í rigningum og þó enn verra yfir- 
ferðar er það var upphlaupið i frostum. Grjörðu menn þvi þess 
vegna annan farveg fyrir ofan tún. Rennur þar enn lækur austan 
úr Eyrarbakkaflóðum og heitir Nesós. Eftir það var Sikið oft þurt 
eða því nær. En þá tók líka sandágangurinn að aukast. Þó var 
eigi all-lítill túnblettur í Óseyrarnesi þá er eg kom þar fyrst ; og 
fénaðarhús sfóðu austur á túninu þar, sem Rifstokkur hafði verið. 
Þá voru líka talsverðir grasmelar austur frá túninu. Einn slikur 
»melur« ? eða sandlióll með grastó á ; var sérstakur lang-austast; liann 
hét Randíðarmelur, að sögn kendur við förukonu, Randíði að nafni, 
sem þar hafði orðið úti fyrir löngu. Nú sér hans engin merki né 
neinna melanna. Grimur bóndi Grislason í Óseyrarnesi ; dugnaðar- 
maður ; reyndi til (nál. 1880) að veita ósnum aítur í Síkið ; í þeirri 
von ; að það kynni að verja túnið. En óvinnandi reyndist ; að gera 
í sandinum þau mannvirkþ er haldist gæti. Enda er nú svo kom- 
ið ; að ekkert tún er lengur i Óseyrarnesi. Og alt svæðið þaðan 
austur að Eyrarbakka er nú sandur einn ; sem árlega færir sig upp 
a mýrina ; sem fyrir ofan er ; þannig ; að hann berst i flóðin og ós- 
inn austan og framan til ; svo þar verður hærra undir vatninu held- 
ur en í mýrarjaðrinum fyrir ofan ; og færist það þangað undan hon- 
um. Hefi eg séð glöggvan mun á því siðustu 10 árin ; eða jafnvel 



17 


þó íærri séu talin. Má eigl fyrir sjá live mikilli eyðileg’gingu þessi 
sandburður yeldur á komandi tímum, ef eigi er við gert. Og ókleift 
mun reynast að græða sandinn upp ; nema því að eins ; að áður sé 
gjör sjógarður þar með ströndinni. Því nú ganga oft stórstraums- 
flóð yflr hana inn á sandinn og bæta æ ofan á hann. Og svo fýk- 
ur hann æ lengra ; er hann þornar á sumrum. 

Nes ? sem áður er nefnt ; hefir upphaflega staðið löngum spöl 
utar og ofar ; út undir Ölfusá ; þá er hún rann fram vestur við hraun 
og hafði útfall sitt nálægt því sem nú er mitt Hafnarskeið, eða 
vestar. Um það báru margir Ölfusbændur vitni fyrir Brynjúlfi sýslu- 
manni Sigurðssyni. Sá eg afrit af vitnisburðunum í skrifuðu kveri ; 
sem Magnús sál. Arnason í Yatnsdal átti. Án efa hefir þá verið 
ferjað yfir ána frá Nesi. En um ferjustaðinn hefi eg enga sögn 
heyrt. Og eigi hefi eg heldur heyrt ; af hverju bærinn hafði Nes- 
nafnið; hvort það var miðað við odda milli Ölfusár og Síkisins ; — 
ef það hefir þá runnið í hana ; — ellegar odda milli hennar og sjáv- 
arins. Hitt er auðvitað ; að landeign Ness hefir náð upp með ánni 
til Fyllarlcekjar. Því Nes hefir verið yzti bærinn i landnámi Há- 
steins og hinn efsti þeim megin. En þar nam Hásteinn til Fyllar- 
lækjar ; sem kunnugt er. Nú vita menn raunar ekkert um þann 
læk nema það ; sem af Landnámu verður ráðið. Þórir að Selfossi 
nam »Kaldnesingahrepp allan upp frá Fyllarlæk». Hefir lækurinn 
því runnið milli Ness- og Flóagaflslanda út í Ölfusá. Þá hefir ver- 
ið all langur vegur út að henni. En eftir þvi sem áin braut sig 
austur á við mjókkaði landið og lækurinn styttist ; unz hann var 
eigi framar til sem sérstakur lækur. Enn sjást þó keldudrög, flóð 
og ósar ; sem hljóta að hafa haft afrensli til þess lækjar ; en hafa 
það, nú til árinnar. Helztur þeirra er StaMJioltsós ; sem er í landa- 
merkjum Ness- og Flóagafls við ána ; og má svo að orði kveða, að 
þar sé Fyllarlækur farinn að myndast. En drög til hans liggja 
nciiklu lengra að ; jafnvel ofan úr Sölfholtskeldu; af henni tekur við 
Vöðlakelda og svo tók hvert flóðið og hver keldan við af annari 
alt vestur í Stakkholtsós. Svo það var að vissu leyti rétt til getið 
hjá Sigurði Vigfússyni ; að Fyllarlækur væri annaðhvort Stakkholts- 
ós eða Vöðlakelda; alt var sama rásin ; er svo myndaði Fyllarlæk. 
Og sú rás myndaði landamerki milli Stokkseyrarhrepps og Sand- 
víkur- (o: Kaldnesinga-) hrepps (er þar nú skurður grafinn eftir 
landamerkjunum vestur í Stakkholtsós). Nafnið Fyllarlækur hefir 
ef til vill komið af því, að áin hafi haldið lækjarvatninu inni (haldið 
honum fullum) um stórstraum, er sjórinn flæddi upp í ós hennar. 
Þá er eg var fyrst á ferð í Óseyrarnesi ; sást Gamla-Nes þaðan ; sem 

3 



18 


clálítil græn rúst á árbakkanum nokkuð upp með ánni. Þar hjá, 
litlu fjær ánni ; var önnur rúst með yörðu á. Var mér sagt ; að það 
yæri fjóss- og heygarðstóftin. Rúmum 20 árum síðar var bæjarrústin 
horfln, fallin í ána ; en varðan á fjósrústinni stóð tæpast á bakkanum. 
Síðan eru liðin önnur 20 ár ; og nú er fjósrústin lika horfln. Mér 
sýnist nú líklegt, að meðan áin lá öll vesturfrá og liafði miklu mjórri 
farveg, þá hafi bærinn Nes einnig staðið miklu utar (vestar), en 
verið fœrður undan ánni ? ef til vill oftar en einu sinni, áður en 
sögur fara af. Hafi áin ? — sem sennilegt er ? — brotið viðlíka mikið 
hver 40 árin ? sem þessi siðustu i mínu minni ? þá gæti hún verið 
búin að hrekja þenna bæ nokkrum sínnum undan sér. Og nóg er 
svæðið; breikkun farvegarins austur á við nær nú yflr afarmikið 
flæmi. Rennur áin þar í kvíslum og evrar i milli. 

Aður en ég skilst við landnám Iíásteins ? vil ég geta þeirra 
munnmæla ? að fyrrum hafl margar eyjar og hólmar verið á Þorláks- 
hafnarvík. En með þvi efni þeirra hafi verið eintómur árburður, 
hafl sjórinn smámsaman brotið þær burt og borið sandinn upp að 
landinu. Eigi man eg þó heimild fyrir þessu. 

Einnig vil eg geta þess ? að þar sem orðið «Jcelda» kemur fyrir 
hér að framan, þá er það ekki haft i sinni fornu merkingu, sem er 
lí'aldavermslitppspretta (þeirri merkingu heldur það enn i nokkurum 
bæjanöfnum), heldur er það haft i sinni nútíðarmerkingu, sem er 
mývavatnsrás ? (vanalega grunn og straumlítil og með meira eða 
minna grasi í botninum, en þó oftast blaut og ill yflrferðar). 


Kaldaðarnes. 

Svo segir Landnáma (V. 9.): »Þórir ? son Ása hersis Ingjalds- 
sonar, Hróaldssonar, fór til íslands ok nam Kaldnesingahrepp allan 
upp frá Fyllarlæk ok bjó at Selfossi«. Nafnið »Kaldnesingahreppur« 
er leitt af bæjarnafninu Kaldaðarnes. En það bæjarnafn er eigi 
auðskilið ? og heflr verið reynt að skýra það á fleiri en einn veg. 
Svo segja munnmæli, að i fornöld hafi áin verið svo mjó á svæðinu 
milli Kaldaðarnes og Arnarbælis, að þar hafl mátt Tcallast á yflr um 
hana ? og af því hafl bærinn íengið nafnið, Kallanarnes ? en svo hafi 
an- breyzt i að-, — að sínu leyti eins og Finnr er stundum breytt í 
Fiðr ? — og þannig orðið Kallaðarnes; þá hafi og Kall- breyzt i 
Káld-, að sínu leyti eins og öZZungis í öZdungis, — og þá var það 
orðið Kaldaðarnes . Er þessi skýringin víst elzt og almennust. Og 
það er nú ekki ólíklegt, að fyrrum hafi áin verið miklu mjórri, — 
og að því skapi dýpri ? — en hún er nú, á þessu svæði og lengra 



19 


ofan eftir. Og hún þurfti ekki að vera svo ýkjamjó til þess ; að 
menn gæti kallast á yíir um hana. En annað mál er ; hvort það 
getur talist líklegt ; að bærinn hafl fengið þannig lagað nafn af þessari 
orsök. önnur skýring er sú ; að »kallaðr« hafi verið viðurnefni 
manns ; er bærinn hafl haft nafn af ; — og þá breyzt eins að sínu 
leyti. En orðið »Jcallaðr« er þó ekki vel líklegt til að vera viður- 
nefni manns. Þriðja skýringin er ; að bærinn sé kendur við mann ; 
er hafi heitið keltnesku nafni ; t. a. m. Kallan eða Kaltan ; en að 
endingin -an hafi svo breyzt i -aðr (eins og Duncan i Dungaðr). 
Yið þá skýringuna felli eg mig einna bezt. Og þá má lika hugsa 
sér ; að »kallaðr« hafi getað verið viðurnefni manns ; ef það hefði 
verið myndað úr keltnesku nafni (eins og t. d. viðurnefni Helga 
bjólans o. fl.). En um þetta er ekkert hægt að fullyrða. —- Ekki 
sést nú á dögum hvernig endingin - nes er til komin. Líklegast þyk- 
ir mér, að upphaflega sé meint nesið ; sem myndast hefir milli ár- 
innar og Fyllarlækjar ; þó það hafi náð langt úteftir; því gat samt 
verið haldið svo langt upp með ánni ; að bærinn gæti haft nafn af 
því. Og sama getur verið orsökin til þess ; að enn i dag eru Kald- 
aðarnessengjarnar ; sem liggja út með ánni ; kallaðar Straum^es. En 
því mun það vera kent við straum, að áin hefir á því svæði verið 
straummeiri ; er hún var mjórri. Yerið getur lika ; að þar útfrá ; 
sem nú er af brotið ; hafi smálækir, sem nú eru ekki t-il, myndað 
nes milli sín og á þann hátt gefið tilefni til Straumness-nafnsins. 
Fleira hefi eg ekki um landnám Þóris að segja. 


Kambakista, Hróarslækur og Hróarsholt. 

Svo segir Landnáma (s. st.): »Hróðgeir hinn spaki og Oddgeir 
bróðir hans .... námu Hraungerðingahrepp ok bjó Oddgeir i Odd- 
geirshólum; hans son var Þorsteinn öxnabroddr ; faðir Þórgeirs ; föð- 
ur ögurs í Kambakistu«. Hér er heldur ekkert um landnámið að 
segja. En eg vil nota tækifærið til að athuga nafn ; og þá einkum 
bœjarnafn, Ögurs i Kambakistu. Það eru svo einkennileg og sjald- 
gæf nöfn ; að eg hefi lengi litið svo á ; sem ögur muni hafa verið 
nokkurs konar þjóðtrúar-persóna ; — þrátt fyrir það ; að ætt hans er 
talin frá landnámsmannþ — og að Kambakista muni hafa. verið 
dularstaður ; er menn hafa hugsað sér. En nú hefir annað runnið 
upp fyrir mér ; sem eg hygg að sannara muni vera: Ögur mun 
hafa verið söguleg persóna og nafnið leitt af aga (ófriði), en mynd- 
að á sama hátt og Grizur og Özur. Annars er ekkert um manninn 
að segja. En aðalatriðið er bœjarnafnið, Nú hygg eg að eg geti 

a* 



20 


bent á það. Kambakista mun hafa verið þar ? sem nú er hjáleigan 
Kambur í Hróarsholtshverfi. Þó nú sé nafnið styttra, er ekki að 
marka; mörg önnur, og enda viðfeldnari, bæjarnöfn hafa verið stytt. 
En hér átti þó »kistu«-nafnið sérstaklega vei við. Bæði eru Hróars- 
holtsklettar sjálfir kistumyndaðir, og þá eigi sízt hinn staki klettur 
fyrir neðan Kamb. Á bæði »kamba«-líkingin og »kistu«-líkingin 
mætavel við landslagið. En eigi mun Kambakista hafa verið hjá- 
leiga þá er Ögur bjó þar. Það er talin ætt til hans ? eins og harni 
hafi verið mikilsliáttar og nafnkunnur. Því hefir ábýli hans eigi 
verið smábýli. Tel eg nokkurn veginn víst, að þá hafi Kambakista 
verið eini bærinn, sem enn hafði v.erið settur þar ? sem nú er Hró- 
arsholtshverfið. Þykir mér líklegt, að þeir fræudur fleiri hafi búið 
í Kambakistu ? hver fram af öðrum, verið kendir við bæinn og kall- 
aðir Kistlingar; en svo hafi ókunnugir sagnamenn ? sem eigi skildu 
það orð og vildu skýra það ? búið til úr því: »Kvistlinga,r« (sbr. 
Landn. s. st.). Eru mörg dæmi upp á slíkar mishepnaðar skýringa- 
tilraunir frá eldri og yngri tímum. En nú kemur það til athugun- 
ar ? að Hróarsholt hefir jafnan verið álitið landnámsjörð. Og satt 
að segja er leitun á jörðum ? sem líklegri eru til að hafa bygst með 
hinum fyrstu í sínu bygðarlagi. Ekki er að marka ? þó Landnáma 
geti þess ekki; hún sleppir svo mörgum landnámsjörðum, ekki af 
ásettu ráði söguritara, heldur af því ? að enginn varð til að fræða 
þá um þær. Og mér sýnist heldur engin ástæða til að efast um ? 
að Hróarr hafi heitið landnámsmaður ? er numið hafi Hróarsholtsland. 
En kemur það ekki í bága við tilgátu mína um Kambakistu hér að 
framan? Þar er nú á að líta. 

Nú verð eg að geta þess ? að fyrir mörgum árum var eg einu 
sinni staddur að Læk í Flóa. Sá bær stendur norðanmegin Hróars- 
holtslækjar skamt fyrir innan Hróarsholtskletta; en þeir eru sunn- 
anmegin lækjarins. Tók eg þá eítir þvi ? að þar ? sem nú er tún 
þess bæjar (Lækjar) eru uppgrónir farvegir eftir lækinn. Hann 

rennur nú i búg fyrir sunnan túnið ? en hefir auðsjáanlega runnið 

áður norðar og beinna; hefir hann smámsaman brotið sig suður á 
við þar ? og myndað buginn, sem nú var nefndur. Sunnan megin 
lækjarins taka þar við grösugar hæðir inn af Hróarsholtsklettum. 
Hefir lækurinn hætt að brjóta ? er hann kom að hæðunum ? því þar 
er berg undir jarðvegi. En jarðvegurinn er þykkur vel ? malarbor- 
inn ? og sendinn að ofan. Þar hefir norðanvindur rofið bakkann og 
myndað uppblástur, sem þó nær ekki vítt út. Þar tók eg í sama 

sinn eítir grjótdreif mikilli ? aflangri, sem við uppblásturinn hafði 

koraið í ljós. Yirtist raér auðsætt ? að þetta væri byggingargrjót, 



Ö1 


þangað flutt af mönnum. Sumt af grjótinu lá utan í rofum, er eft- 
ir stóðu ; og sást á þyí ; að áður en upp blés hafði það legið nokkuð 
ofarlega í jarðveginum. Eigi yar von að þar sæist yeggja-undir- 
stöður; grjótið hafði hrapað niður jafnöðum og undan því hafði 
blásið. Nú fór eg að hugsa um ? hvaða bygging þetta hefði getað 
verið. Það gat aðeins verið um tvent að tala: beitarhús eða bœ. 
En nú er það sjaldgæft hér á Suðurlandþ að sjá merki til fornra 
beitarhúsa; þau tíðkuðust hér víst lítið meðan sauðfé var kallað 
»útigangspeningur« ? og allra sízt í fornöld, meðan holt og hæðir 
voru skógi og víði vaxin. En mjög hlaut þessi bygging að vera 
gömuþ því þó grjótið væri ofarlega í jarðveginum, þó var hann 
líka þykkur fyrir ofan það. Og auk þess náði grjótdreifln yfir 
lengra svið en líklegt var að beitarhús hefði náð. Komst eg því 
að þeirri niðurstöðu ; að þetta mundu vera leifar af bæ. Og þá 
datt mér þetta í hug: »Hér mun Hróar landnámsmaður hafa sett 
bæ sinn í fyrstunni, og þá hefir hann líklega heitið: að Hróarslœk. 
En síðar ; þá er landið fór að brotna og blása ; hefir hann verið færð- 
ur suður fyrir klettana, þangað sem hann er nú ? og þá fengið nafn- 
ið Hróarsholt ; því þar er hann lengra frá læknum.« Mig minnir, 
að eg setti þessa tilgátu fram við Snorra bónda á Læk ; vel greind- 
an mann ; og að honum þætti hún ekki ólikleg. En það vissi eg 
jafnframt, að eigi var ástæða til að setja hana fram opinberlega ; 
þar eð ekkert var við að styðjast. En nú ; er eg hef næstum því 
sannfærst um ; aðKambakista hafi verið höfuðból fyrir sunnan klett- 
ana ; þá þykir mér þeim mun líklegra ; að bær Hróars hafi verið 
fyrir norðan þá. Hin gamla tilgáta mín hefir endurlifnað við nýjar 
líkur. Sá ; er fyrst bygði Kambakistu ; hefir þá fengið hjá Hróari ; 
eða erfingja hans ; suðurhlutann af landnámi hans ; svo það hefir 
skifst í tvö höfuðbóþ — þó hið nyrðra hafi að líkindum verið aðal- 
bólið. Og það hygg eg ; að þau hafi bæði verið í eign sömu ætt- 
arinnar; því svo er að sjá ; að þá er aðalbólið varð að flytja suður 
fyrir klettana, hafi Kambakista gengið inn í það aftur. Bærinn 
Hróarsholt hefir þá verið settur við eða á ofanvert tún hennar ; en 
hún líklega lagst í eyði um hríð. Seinna hefir hún bygst aftur 
sem hjáleiga með hálfu nafni sínu hinu upþrunalega. 

Enn vil eg benda á það ; að þar ; sem Landnáma segir frá 
landnámi Önundar bílds ; þá segja eldri handritin, að hann hafi num- 
ið »fyrir austan Hróarslæk« ; en hin yngri segja »fyrir austan Hró- 
arsholt«. Gæti nú ekki verið ; að svo stæði á þessu ; að Önundur 
hafi numið fyrir austan landnám Hróars ; og að bærinn hafi enn 
heitið: að Hróarslœk^ er eldri handritin voru ritið ; en verið búið að 



22 


íiytja hann, er hin yngri voru rituð ; og hann þá heitið í Hróarsholti? 
Legg eg þessar tilgátur undir álit skynbærra manna. 


Önundur Tbíldur. 

Svo segir Landnáma (V. 9.): »önundr bíldr, er fyr var getið 7 
nam land for austan Hróarslæk ok bjó í Önundarholti«. En áður ; 
í 4. k. segir frá því, er Önundur féll í Orustudal fyrir Gunnari 
Baugssyni. Landnám Önundar heíir að neðanverðu takmarkast af 
landnámi Lofts ; eður þeim hluta þess, sem Loftur gaf Þórviði Úlfs- 
syni ; og hafa landamerkin líklega verið um Súluholtskeldu. Að of- 
an hefir landnámið náð að löndum þeirra bræðra Arnar væla og 
Þorleifs gneista. Að vestan sýnist í fljótu bragði 7 að það hafi náð 
að Hróarslæk. En hafi svo verið ; þá hefir Hróar bygt í landnámi 
önundar, og getur það vel verið. En hitt getur líka verið ; að orð 
Landnámu: fyrir austan Hróarslæk, hafi þá eina meiningu ; að land- 
nám Önundar hafi verið til austurs frá Hróarslœk ; eða jafnvel: fyrir 
austan Hróarslœkjarland. En þó að Hróar hafi þegið land sitt af 
Önundi ; þarf ekki getgáta min um »Hróarslæk« og »Hróarsholt« i 
handritunum að falla fyrir það. Að austan hefir land Kols í Kols- 
holti tekið við ; hvort sem hann hefir nú verið landnámsmaður ; eða 
leysingi Önundar ; sem er fult eins liklegt ; bæði af því, að nafnið 
Kolur er oft þrælsnafn, og líka af þvi ; að eftir landslagi virðist eðli- 
legast ; að landnám Önundar hafi í fyrstunni náð austur að Villinga- 
holtsvatni og Skúfslæk ; en Kolur svo fengið skák austan af því. 
En milli Kolsholts og Önundarholts eru engin landaskil af náttúr- 
unni. Sú er sögn um Kol ; að hann hafi átt vingott við Ragnheiði 
á Ragnheiðarstöðum, en hafi þótt leiðin þangað votsöm, og því lagt 
göngugarð ofan frá Kolsholtsbjalla til Ragnheiðarstaða (hinna fornu ; 
auðvitað). Og hvað sem um þá sögu er að segja ? þá sýnir garður- 
inn sig enn i dag ; sér gjörla til hans alla þessa leið ; þó hann sé 
mjög niðursokkinn og suðurendi hans sandi hulinn, en efri endinn 
sokkinn í blauta mýri framundan Kolsholtsbjalla. Og á stöku stað ; 
þar sem blautast er ; er hann lítið eitt slitinn. Hann er ýmist kall- 
aður Kolsgarður eða Kolsstígur. Eftir því sem tilhagar, virðist hann 
hvorki vera ætlaður til að vera landamerkjagarður né vörzlugarður. 
Mun það því rétt ; að hann hafi verið göngugarður. 

Ekkert getur Landnáma um það ; hvar Önundur bíldur var 
heygður. En leiði hans er sýnt á móaholti milli bæjarins og Orustu- 
dals. Eg skoðaði það í sumar ? og Guðbrandur bóndi Tómasson i 
Önundarholti með mér. Sigurður Vigfússon hefir lýst þessu mauu~ 



23 


virki í Árb. 1882, bls. 55, og stendur sú lýsing' iieima. Hann getur 
þess og, að þar séu fleiri ínannvirki samskonar. Og það er satt, 
þau eru fyrir víst 10, en munurinn er aðeins sá, að götutroðningar, 
sem liggja eftir holtsbrúninni, þar sem »leiðin« eru, hafa spilt þeim 
öllum, nema þessu eina, svo að bæði »leiðin« sjálf og upphækkan- 
irnar utan um þau eru troðin sundur í stærri og smærri þúfur, sem 
glögga athygli þarf til að greina frá þúfunum í kring. Við grófum 
i 2 þeirra og var þar ekkert að finna, enda mjög grunt ofan að 
óhreyfðri mold. Eg hefi áður séð svipuð mannvirki og þetta, og eru 
þau alstaðar kölluð »leiði«. Þannig er fjöldi slíkra leiða i hól ein- 
um skamt vestur frá Minna-Mosfelli í Grímsnesi. Nokkur eru á svo- 
nefndri Leiðaflöt milli Skipholts og Haukholta í Hrunamannahreppi. 
Nokkur eru fyrir neðan Þrándarholt og Minna-Hof í Gnúpverjahreppi 
og enn viðar. Leiðin á Leiðaflöt skoðaði Sveinn sál. búfræðingur, 
og áleit þau gjör til að setja móhrauka á. Á árbakkanum fyrir 
neðan Þrándarhoít lét eg fyrir nokkrum árum grafa i eitt slíkt »leiöi« 
ofan að leirlagi, sem þar er í jörð og sést í árbakkanum. Ekkert 
var þar að finna. Grunar mig að flest eða öll slík »leiði« séu að 
eins upphækkanir til að setja á móhrauka eða heylanir; grafið í 
kring til að varna vatni, og »garðurinn« í kring sé myndaður af 
uppmokstrinum. Þó fullyrði eg þettá ekki, því að sumstaðar þar, 
sem þessi »leiði« eru, er hvorki mótak né slægjur nærri nú á dög- 
um, og ekki hægt að segja hvort það var áður. Leiðin hjá Önund- 
arholti hafa nú veríð betur vönduð en samskonar »leiði», sem eg 
hefi séð annarstaðar. Og fullyrt var við mig, að mótak væri þar 
ekki í nánd. En í mýrinni, sem þar er hjá, hefir þó ef til vill ein- 
hverntíma verið slegið, og þá mátti setja heyið í lanir á holtinu, ef 
rosatíð var. Eg er þannig mjög trúarveikur á það, að »önundar- 
leiði« sé legstaður hans í raun og veru. Og mér þætti líklegra um 
slíkan mann, að hann hefði verið færður heim og heygður þar sem 
haugurinn sæist frá bænum. En, eins og aðrir heiðnir legstaðir, 
sem menn hafa vitað af, er hann víst útgrafinn og eyðilagður fyr- 
ir löngu. 


Landnám Þórarins Þorkelssonar. 

Svo segir Landnáma (V. 8.): »Þórarinn hét maðr, son Þorkels 
or Alviðru, Hallbjarnarsonar Hörðakappa; hann kom skipi sínu i 
Þjórsárós ok hafði þjórshöfuð á framstafni ok er þar áin við kennd. 
Þórarinn nam land fur ofan Skúfslæk með Þjórsá til Rauðár.« Það 
er nú ljóst, að hér er Skúfslækur talinn sem landamerki milli landa 



24 


þeirra Lofts og Þórarins. Loftnr nam »upp tii Skufslækjar« ; en 
Þórarinn nam »fur ofan Skúfslæk«. Skúfslækur kemur úr suðvestur* 
endanum á Villingaholtsvatni og rennur nú á dögum suðaustur í 
Þjórsá fyrir ofan Sýrlæk. En á landnámstíð og lengi frameftir 
öldum rann hann í vesturhalt suður og kom i Þjórsá fyrir neðan 
Traustaholt (sem nú er Traustholtshólmi). Sér enn víða fyrir far- 
vegi hans. Það var ekki náttúran ; sem breytti rás hans ; heldur 
veittu menn honum þannig á seinni öldum ; og þykir nú eigi hafa 
verið heppilegt. Af þessu má sjá ; að Þórarinn* heíir numið þann 
hluta Villingaholtshrepps, sem með Þjórsá liggur suður og suðaustur 
frá Villingaholtsvatni. En þar sem segir ; að hann hafi numið »til 
Rauðár« ; þá segir það sig sjálft ; — eins og Sigurður Vigfússon hef- 
ir tekið fram ; — að þar getur ekki verið átt við hina sömu Rauðá ; 
sem var vestan megin við landnám Lofts ; þar eð landnám Þórarins 
lá austanmegin við það. Og ekki getur heldur verið ; að landnám 
Þórarins hafi náð vestur að Hróarsholtslæk fyrir ofan landnám Lofts. 
Þar var.íyrir landnám Önundar bílds ásamt löndum þeirra Hróars 
og Kols. Og þó þess skyldi til geta ; að þeir hefðu allir fengið lönd 
sín af Þórarni ; þá kæmi það í bága við Landnámu, sem segir ; að 
Þórarinn nam land »með Þjórsá«; en þá yrði mestur hluti af iand- 
námi hans fjarri Þjórsá. Auk þess hefði landnám hans þá myndað 
krók, sem lítt væri eðlilegt. Og að öllu þessu sleptu er það auð- 
sætt ; að lækurinn hefir ekki heitið Rauðá fyrir Hróarsholtslandi; 
þar hét hann Hróarslækur. Mér sýnist þvi um tvent að gera: ann- 
aðhvort. er orðunum »til Rauðár« ofaukið af vangá á þessum stað 
Landnámu, ellegar til hefir verið önnur Eauðá ; sem nú er ekki til, 
og liefði hún þá orðið að vera milli Villingaliolts og Egilsstaða. Að 
vísu er þar nú engin á en lækir renna þar ofan úr mýrinni fram 
á sandinn og eftir honum til Þjórsár. Er hinn vestasti þeirra svo 
stór ; að til eru ár ; sem ekki eru stærri. Hann heitir Stóriós ; og 
eru landamerkin milli Villingaliolts og Egilsstaða skamt fyrir ofan 
hann. Þá sneið ; sem á milli er ; getur Villingaholt vel hafa eignast 
seinná, þó Stóriós hafi verið sú Rauðá ; sem landamerkjum réð i 
fyrstu. Og eg tel næstum óefað ; að svo haíi verið. Á öllu svæðinu 
milli Egilsstaða og Villingaholts er ærið breið sandspilda milli ár- 
innar og graslendisins. Hefir uppblástur valdið því. Undan þeim 
sandblástri var bærinn Villingaholt færður þangað ; sem hann nú er ; 
nálægt aldamótunum 1800. Áður stóð liann suðaustan á Villinga- 
holtsholti, á mjög fögrum stað. Sjást þar rústirnar uppgrónar. Þvi 
uppblásturinn hætti þá er örfoka var og malarsandur tók við. Hef- 
U' þar verið all-vítt graslendissvæði austur að Þjórsá, með eigi 



25 


þunnum jarðvegi. Heíir það mestmegnís verið mýrlendi, sem sést af 
því ; að enn er malarsandurinn víðast hvar deigur. Er því eðlilegt, 
að á sú ? er þar rann fram, fengi mýralit og ætti við að hún væri 
nefnd Rauðá. 0g hafi hinir lækirnir úr mýrinni runnið saman við 
Rauðá (Stóraós) og svo farið vaxandi af vatni úr mýrlendinu á leið 
hennar, þá heflr hún eigi verið orðin sérlega lítil er hún kom í 
Þjórsá. Þá heflr sú leið verið miklu lengri en nú. Er svo sagt ? að 
lengi frameftir öldum hafl Þjórsá runnið öll í einum mjóum ál aust- 
ur við Grrjótnes og þaðan suður með austurbakkanum. A einum 
stað er sagt að állinn hafi verið svo mjór i fornöld, að kasta hafl 
mátt kefli þar yfir. Þar af hefði bærinn Mjósyndi (nú Mjósund) 
haft nafn sítt. Þó þetta, um keflið, sé nú orðum aukið, þá ber bæj- 
arnafnið þess vott ; að mjótt heflr þar verið yflr. Nú dytti engum 
i hug að nefna bæinn Mjómnd, ef hann hefði ekki borið það nafn 
frá gamalli tíð, því nú er áin þar afarbreið með miklum eyrum, 
og heflr aðalvatnsþunginn jafnan fylgt vesturbakkanum og brotið 
hann. Það er sögn, og hún líkleg, að bærinn hafi oft verið færður 
undan ánni ; og var það síðast gert seint á 19. öld. I bæinn, sem 
þá var aflagður, hafði verið dregið mikið af grjóti ; svo að úr þeim 
hluta hans ; sem í ána er fallinn ; heflr myndast urð undir bakkan- 
um; brýtur hún strauminn og bægir honum frá ; hvort sem það get- 
ur nú lengi haldist. Þaðan frá fer áin breikkandi til sjávar ; renn- 
ur i kvíslum og eyrar á milli. Víðast hvar liggur þó megin-állinn 
með vesturlandinu ; nema hjá Sandhólaferju; þar er hann austan- 
megin um hríð. Þó hefir áin einnig þar brotið vesturbakkann; þar 
hafa myndast eyrar ; sem hún flýtur yflr í vatnavöxtum. En þess í 
milli hafa þær stundum valdið sandfoki. Frá Sandhólaferju breikk- 
ar áin enn meira. Snemma á 18 öld(?) skar hún Traustaholt frá 
meginlandi. Er sagt ; að bóndi þar hafl skorið bakka árinnar og 
veitt vatni úr henni á engjar sínar. En hún braut skurðinn, og 
gerði holtið ; sem bærinn stóð í ; að umflotinni eyju. Var bærinn 
síðan kallaður Traustholtshólmi og hin nýja kvísl Hólmaós. Svo 
hét hann fram á mína daga. Var fénaður hafður í landi og farið á 
bát yflr ósinn. En ósinn óx árlega ; og þar kom ; að eigi þótti eig- 
andi við það ; að sækja yfir hann á hverju máli ; hvernig sem á 
stóð. Var bærinn þvi tekinn úr hólmanum. Enda er nú mestur 
hluti árinnar lagstur í ósinn og er nafnið »Hólmaós« nú sjaldan við- 
haft ; þar eð það á ekki lengur við ; því nú er þar um Þjórsá sjálfa 
að ræða. Það er víst réttmæli, að mestan hluta hinnar miklu 
breiddar sinnar þar neðra hafl Þjórsá brotið af landnámi Þórarins ; 
sem gaf henni nafnið. 


4 



26 


Skotmannshóll. 

Svo segir Landnáma (V. 4.), eftir að hún heíir sagt frá falli 
Arnar i Vælugerði »Þorleifr gneisti ; bróðir Arnar, keypti af Þor- 
móði Þjóstarsyni ; at hann helgaði Örn ? . . . hann skaut þá svo langt 
skot af handboga ? at fall Arnar varð í örskotshelgi hans«. Þorleif- 
ur mun hafa búið að Grneistastöðum (Neistastöðum) útnorður frá 
Vælugerði við Hraunslæk. Hafa lönd þeirra bræðra legið samhliða 
miðsvæðis yfir Holtalönd ; — sem nú heita Ásarnir ; — en hafa þó 
eigi náð austur að Þjórsá. Þar liggur Egilsstaðaland með ánni. 
Engin sögn er um ; hvar það var, sem Örn féll. En nálægt landa- 
merkjum Vælugerðis að vestanverðu er einstakur strýtumyndaður 
klettahólþ sem heitir Skotmannshóll . Er það naumast vafamáþ að 
hóllinn hefir nafn af Þormóði og skoti hans ? þó eigi sé nú nein 
sögn um það. í dálitlu bakkarofi rétt fyrir austan hólinn hafa kom- 
ið upp mannabein. Ekkert fanst þar annað. Svo voru beinin heil- 
leg ; að varia gat verið ; að þau hefðu legið í mold síðan í fornöld. 
Það er líka sagt, að einu sinni hafi tvö systkin verið tekin af á 
Vælugerðisþingi fyrir barngetnað sín á millþ og hafi þau verið 
dysjuð nálægt Skotmannshól. En þó þetta hafi ekki verið bein 
Arnar ; þá hefir hann víst fallið eigi alllangt þaðan. Bæjarnafnið 
Vœlugerði hefir án efa upphaflega verið Vælagerði, og komið af 
viðurnefni Arnar: »væli« ; en aflagast í daglegum framburði. Og nú 
á dögum bera margir það fram: »Væligerði«. Orðið vœli mun vera 
sama sem veili = véli = vjeli; mun Örn hafa verið kendur við vél - 
rœði og viðurnefnið gefið af óvinum hans. 

Um landnám Özurar hvíta hefi eg ekkert að segja frekara en 
fram er tekið í grein minni: Um Haugavað og Böðvarstóftir ; (Árb. 
1900 ; bls. 29—31). Einnig er flest ; sem um fornleifar á Skeiðum 
og i Hreppum er að segja ; tekið fram annaðlívort í ritgjörð Um 
Þjórsárdal (Árb. 1885—6) ellegar í Rannsókn í ofanverðu Árnessþingi 
(Árb. 1894). Þó skal hér fáu einu víðbæta. 


Á Skeiðum. 

Svo segir Landnáma ; V. 10: »Ólafur tvennumbrúni.. . 

nam Skeið öll milli Þjórsár (ok Hvítár) til Sandlækjar«. Orðin »ok 
Hvitár« eru (í útg. Kh. 1843) tekin úr yngri handritum; þau vantar 
í hin eldri. Og útg. geta þess þó til neðanmáls ; að þar kunni ef 
til vill að vera misritun í eldri handritunum ; og þar hefði átt að 
standa: milli Þjórsár ok Sandlœkjar. Það er auðséð ; að þeir þora 




varla að trúa því ; að yngri handritin geti haft réttara fyrir sér. 
Slíku getur ókunnugleiki oft valdið. Fyrir kunnugum liggur það 
í augum uppi ; að orðin: ok Hvítaf eiga að standa þar ? annars verð- 
ur öll frásögnin meiningarlaus; því að Þjórsá er takmark landnáms- 
ins suðaustan megin, en Sandlækur (nú Sandlækjarós) norðaustan 
megin 7 það sem hann nær ? en síðan Laxá. Þar á móti er Hvítá 
norðvestur og norðurtakmark landnámsins. Það er engin ástæða 
til að efast um ? að Olafur haíi numið alt land upp með Hvitá til 
Laxár ? þó að 3 efstu bæirnir þar að norðaustanverðu hafi lengi tal- 
ist með Biskupstungnahreppi ? því ekki eru þeir þó i Biskupstungum ? 
heldur d Skeiðum eftir landslagi að dæma. Þessir bæir eru: Iða ? 
Helgastaðir og Eiríksbakki. Um Helgastaði er sú sögn ? að Helgi 
trausti ? son Olafs landnámsmanns ? hafi búið þar ? og er það senni- 
legt. Hefir hann þá án efa átt land allra þessara 3 jarða. En þá 
er ekki óhugsandi, að eftir víg Helga hafi Mosfellingar eignast land 
hans. En þess þarf ekki við; Skálholtsbiskupar höfðu nóg ráð til 
að ná þvi undir staðinn. Og það var fýsilegt ? jarðirnar mátti byggja 
með þeirri kvöð ? að staðurinn hefði þar landsnytjar með fram. Og 
að svo hafl verið ? sést meðal annars af því ? að í Iðu-engjum er 
mýrarspilda ? eigi all-lítil ? sem heitir Skólinn. Þar er sagt að skóla- 
piltar hafi unnið heyvinnu fyrir staðinn á sumrum. Ef til vill hefir 
þetta komist svo snemma á ? að fyrstu landnámsritarar eða heimild- 
armenn þeirra hafl fyrir það sama vilst á norðurtakmörkunum á 
landnámi Ólafs ? og eigi getað tekið þau skýrt fram. Enginn kunn- 
ugur hefði samt slept Hvítá fyrir það ? þó hann hefði eigi talið þess- 
ar 3 jarðir með landnámi Ólafs; það hefði samt náð upp fyrir mitt 
Vörðufelþ og Hvítá hefði eins fyrir það verið norðvesturtakmarkið 
á landnáminu. 

Sandlœkjarós er nú á tímum aflöng starardæl ? víðast hvar ófær 
yflrferðar. Úr henni rennur svo lækur norðvestur í Laxá um blás- 
ið svæði ? sem þó er að gróa upj). Mun starardælin hafa náð lengra 
norðvestur fyrrum. Hún er í raun og veru gamall farvegur eftir 
Kálfá. Sú á hefir þá runnið í Laxá ? en eigi í Þjórsá, Það sést af 
fornum farvegum. Þá og lengi eftir það ? heflr Þjórsá runnið fyrir 
sunnan Árnesið. Kálfá heflr runnið þar ? sem Þjórsá rennur nú ? 
ofan fyrir Þrándarholt. En svo hefir hún tekið á sig krók norð- 
vestur í ósinn. Og í þeim krók hefir hún brotið suðurbakka sinn 
smátt og smátt ? og við það fært sig framar og framar (o: neðar) ? 
þangað til hún náði saman við Þjórsá og myndaði Árnessporðinn, 
sem nú er kallaður. Þá fyrst gat það heitið -nes. En þessar breyt- 
ingar hafa án efa verið um garð gengnar nokkuð löngu áður en 

4 * 



28 


landið bygðist. Og sama er að segja um Laxá. Hún hefir einhvern 
tima á liðnum öldum runnið suðvestur yíir Skeiðin út í Hvítá. Það 
Það sýnir forn farvegur. En hann heíir verið þornaður og uppgró- 
inn fyrir æfalöngu þá er Ólafur kom. Á landnámsöldinni hefir 
Þjórsd eigi borið það nafn á þvi svæði, sem með fram Skeiðunum 
liggur. Þeir, sem þar bygðu austan megin hennar, hafa kallað hana 
Kaldá. Það sýnir bæjarnafnið Kaldárholt. Sá bær stendur þar á 
austurbakka hennar. Og nafnið Kaldá er svö mikið réttnefni um 
einhverja hina köldustu á landsins ; að undra má ; að það náði ekki 
yflrhönd. En skiljanlegt verður það með því móti 7 að Skeiðamenn, 
sem á svo löngu svæði áttu land að ánni ; hafl gert sér far um að 
halda fram Þjórsár-nafmim. Og það gat verið fylgismál frá þeirra 
hlið ; hafi samband verið milli ættanna Ólafs tvennumbúna og Þór- 
arins Þorkelssonar. Og Trausta- nafnið gefur bendingu um ; að svo 
hafi verið: Helgi trausti var sonur Ólafs; og bærinn Trausta- holt 
í landnámi Þórarins hefir víst verið kendur við nafn eða viðurnefni 
manns. En það nafn er svo sjaldgæft, að manni hlýtur að detta í 
hug ? að hér sé að ræða um menn af sömu ætt. Það er í þessu, 
eins og svo mörgu öðru ; að þar sem enga vissu er að fá 7 verður 
maður að láta sér nægja það ; að benda á líkur. 

Suðvesturtakmarkið á landnámi Ólafs er ekki hægt að ákveða 
nákvæmlega. Landamerkin milli þeirra Ólafs og Özurar i Kampa- 
holti hafa verið einhversstaðar á Merkurhrauni og svo beint 
austur í Þjórsá. En Merkurhraun er all-mikið svæði. Austan við 
hraunið, milli þess og Kilhrauns, er mýrlend grasslétta ; sem heitir 
Áshildarmýri. Hún á að vera kend við Áshildi, konu Ólafs. Frá 
þeirri mýri gengur laut mikil alla leið vestur úr hrauninu. Hún 
heitir Merkurlaut. Sunnan við mýrina og vestan við lautina skift- 
ast vegir þá er frá Ólafsvöllum er komið; liggur annar ofan með 
lautinni niður i Flóa ; en hinn til Hraunbæjanna niður við Þjórsá. 
Þetta eru að líkindum gatnamótin, sem Landn. nefnir. Litlu fyrir 
neðan gatnamótin er stór hraunhólþ er heitir Axarhóll. I honum 
er sagt að Þorgrimur orrabein hafl verið heygður ; hafl exi hans 
fundist þar síðar, og sé hóllinn kendur við hana. Nú sjást engin 
merki þess, að þar hafi haugur verið eða dys. En sögnin um axar- 
fundinn bendir á ; að dysin hafl verið rofln og leitað i henni. Hafa 
þá þar, eins og víðar ? öll verksummerki verið eyðilögð. Ofantil 
við mýrina er annar hraunhólþ miklu minni. Hann heitir Áshild- 
arhóll ? og sagt ; að Áshildur liggi þar. Ekki sjást heldur nein merki 
til þess. En skamt er þaðan að Axarhól og sést hann gjörla. Get- 
ur þetta ef til vill bent á ; að Áshildur hafl hannað Þorgrím dauðan. 



29 


Svo segir Landn. (s. st.), að þeir Teitur og Helgi »fundust í 
Merkurhrauni upp frá Mörk við Helgahyál«. Sagt er, að Merkur- 
hraun haíi nafn af bæ, er þar hafi verið og heitið Mörk. Gera 
munnmælin mikið úr landkostum þar. En sá er gallinn á, að eng- 
inn veit hvar þessi bær hefir verið. Líklega er það þó ekki tómur 
hugarburður, að bærinn hafi verið til. Að vísu má segja, að nafnið 
Merkurhraun komi af því, að hraunið hafi verið skógi vaxið. Og 
það hefir nú án efa verið. En orð Landn. »upp frá Mörk« sýna, 
að Mörk hefir heitið sérstakur staður á hrauninu. Og þau miða, 
meira að segja, við hann sem alkunnan. Liggur þar næst að ætla, 
að það hafi einmitt verið bær. Um það, hvar sá bær hafi verið, 
getur leikið á tvennu. Niður með Merkurlaut, góðum kipp fyrir 
neðan Axarhól, hafa lengi verið beitarhús frá Hjálmholti og eru 
þar rústir miklar og sumar fornlegar. Þar halda margir að Mörk 
hafl verið, og þá hefði legið beint við að kenna Merkurlaut við 
þann bæ. En ofarlega í hrauninu norðan til eru grænir hólar og 
mýrardælur og þar eru all miklar rústir. Þar heitir Olafsvallasel 
og sýnir nafnið að þar hefir verið sel á sínum tíma. En bær gat 
vel verið þar áður. Og Helgahóll, sem víst er talið að sé Helga- 
hváll, er þar skamt norðar, svo að orð Landn. »upp frá Mörk við 
Helgahvál«, sýnast að benda á Olafsvallaselið sem þann stað er 
bærinn Mörk hafi verið. — Á Helgahvál er minst í Árb. 1894, bls. 
15,, ogjiefi eg engu þar við að bæta. 


Gnúp verj ahr eppur. 

Svo segir Landn. Y. 11: »Þorbjörn laxakarl nam Þjórsárdal 
allan ok Gnúpverjahrepp allan ofan til Kálfár ok bjó hinn fyrsta 
vetr at Miðhúsum«. Hér við verður dálítið að athuga. Við hvað 
er hér miðað með orðunum: »Ok bjó hinn fyrstavetr«? Af hvaða 
vetrum var sá fyrstur? Auðvitað af þeim vetrum, sem Þorbjörn 
bjó í landnámi sínu. En þá vill svo til, að Miðhus, fyrsti bústaður- 
inn hans, er fyrir neðan Kálfá og því fyrir utan landnám hans, ef 
það náði ekki nema ofan til Kálfár. En þá er alt er vel athugað, 
kemur það nokkurn veginn ljóst fram, að Þorbjörn hefir numið 
Gnúpverjahrepp allan , en orðunum: »ofan til Kálfár« er ofaukið í 
Landn., og hlýtur það að eiga rót sína í því, að heimildarmaður 
söguritarans hefir verið ókunnugur og hugsað sér landslagið dálítið 
öðruvísi en það er. Þetta sést bezt þá er hann fer að skýra frá, 
hvernig Þorbjörn skifti landnámi sínu milli venzlamanna sinna. 
Hann kom fyrstur þeirra út, og ‘heflr víst af ásettu ráði numið svo 



30 


mikið land, sem hann sá að þeim mundi öllum næg’ja ef þeir kæmi, 
— sem hann mun hafa búist við. Nú skifti hann þannig', að hann 
hélt sjálfur efsta hlutanum: Þjórsárdal öllum og landinu út til Þverár. 
Þormóði hefir hann gefíð miðhlutann frá Þverá ofan til Kálfár; í 
þeim hlutanum er Skaftholt. Ófeigi h’efír hann gefíð yzta hlutann 
milli Kálfár og Laxár að ofanverðu. En þar að neðanverðu nam 
Þrándur land ; er hann kom út, og má nærri geta að hann hefír 
numið það með ráði Þorbjarnar, vinar síns. Um þetta segir nú svo. 
»Ófeigi (gaf hánn) hinn ytra lut milli Þverár ok Kálfár, ok bjó (hann) 
á Ófeigsstöðum hjá Steinsholti. En Þormóði gaf hann hinn eystra 
lut ok bjó liann í Skaptaholti«. Þessi »eystri hluti«, sem Þormóður 
fékk, liggur nú raunar milli Þverár og Kálfár; þar er Skaftholt, 
sem fyr segir. 

En bærinn Steinsholt og rúst Ófeigsstaða eru í þeim hlutanum, sem 
liggur milli Kálfár og Laxár. Sú á hefír á nokkru svæði skilið 
lönd þeirra Ófeigs og Þorbjarnar jarlakappa og er ekki ólíklegt, að 
laxveiðin í henni hafi verið orsök til deilu þeirra. — Svæðið milli 
Kálfár og Laxár er mjög mikið land, og er það víst ekki meiningin 
að Ófeigur hafi fengið það alt, heldur aðeins efri hluta þess. Þar 
voru Ófeigsstaðir. Þrándur mjöksiglandi kom út síðastur þeirra, 
»ok nam land milli Þjórsár ok Laxár ok upp til Kálfár ok til Sand- 
lækjar«. Hér hefir víst átt að standa: ofan til Sandlækjar, því það 
er hið rétta. Orðin »upp til Kálfár« þurfa athugunar við. Það er 
eins og sögumaður hafi hugsað sér, að Kálfá skifti hreppnum hér 
um bil yfír þvert, og ætti þeir Þormóður og Ófeigur landið fyrir 
ofan hana, en Þrándur hafí numið fyrir neðan hana. Og þar eð 
hann ætlar, að Þorbjörn laxakarl hafi eigi numið þar land, þá getur 
hann þess ekki, að Þrándur hafi numið með ráði hans. En Miðhús, 
þar sem Þorbjörn bjó hinn fyrsta vetur, eru einmitt í því landi 
sem Þrándur nam, og mjög nærri Þrándarholti. Miðhús átti Þor- 
björn, og því líka landið þar í nánd, þángað til hann eftirlét Þrándi 
að nema það. Þetta virðist mér að segi sig sjálft. En svo er eftir 
að vita hvar Þorbjörn setti landamerkin mill Þrándar og Ofeigs 
grettis. Ekki gat Kálfá skilið þau lönd; hún rennur ekki yfir um 
þveran hreppinn, heldur eftir honum endilöngum að kalla. Hún 
skildi land Þormóðar frá landi Ófeigs uppfrá og frá landi Þrándar 
niðurfrá. En milli landa þeirra Ófeigs og Þrándar voru engin 
landamerki af náttúrunni, og engin munnmæli eru um þau. Sagt 
er raunar, að Geldingaholt hafi nafn af því, að Þrándur hafi haít 
þar heit fyrir geldinga sína. Þó er vetrarríki meira efra, og þætti 
mér engu ólíklegra, að hér væri farið manna vilt, og að það hafi 



31 


* . k 

verið Ofeigur sem notaði þessa beit. Sé nú gert ráð fyrir að Ofeig- 
ur hafi átt Q-eldingaholt, þá verða landamerkin eigi allöngum spöl 
fyrir ofan Miðhúsafjall. Og þá mega orðin »upp til Kálfár« til 
sanns vegar færast að nokkru leyti. Ofan þangað ; sem landamerk- 
in þá hafa verið, er aðalstefna Kálfár í suðvestur; en þaðan rennur 
hún í suður til Þjórsár ; og þar nær austurhlutinn af Miðhúsalandi 
upp til Kálfár . Raunar hefir hún ýmislega breytt sér á þessu svæði. 
En eftir því sem bezt verður ráðið af fornum farvegum hennar, 
heflr þetta engu síður átt við fyrrum en nú. Eftir þessu verður 
landnám Þrándar raunar talsvert minna um sig en landnám Ofeigs. 
Samt er það bæði gott og mikið land. Á því standa nú 5 bæir ; 
allir fremur góðir; það eru: Sandlækir tveir ; Skarð ; Þrándarholt og 
Miðhús. Og þar við má bæta Skammbeinsstöðum ; sem nú eru í 
eyði. Sá bær stóð fyrir austan Miðhúsafjall og átti land upp til 
landamerkja Geldingaholts. . Þar á móts við fyrir austan Kálfá er 
bærinn Hof. — Hann er í landnámi Þormóðar ; og bendir það til 
þess ; að hans eftirmenn hafi orðið höfðingjar hreppsins um hríð. — 
Á Hofl var kirkja lengi ; og hún eignaðist Skammbeinsstaði. Lögðu 
Hofsbændur þá í eyði og notuðu landið ; og helzt það enn. 

Þó Landn. nefni Miðhús ; sem fyrsta bústað Þorbjarnar laxa- 
karls ; þá má nærri geta að hann hefir eigi geflð bænum það nafn 
þá þegar ; meðan þar voru engir aðrir bæir. Nafnið Miðhús gat 
fyrst átt við þegar bæði var búið að byggja Þrándarholt og Skamm- 
beinsstaði; þar eru Miðhús mitt á milli. Og sennilegt er ; að þar 
hafl síðast verið bygt af þessum 3 stöðum; þar heflr verið auðn frá 
því Þorbjörn fór þaðan og þangað til Þrándur var kominn og bygð 
farin að þéttast í landnámi hans. Hitt er annað mál ; að bær var 
þar kominn þá er Landn. var rituð ; og líklega fyrir löngu. 

Um Ófeigsstaði er þess að geta ; að þeir hafa staðið á mjóum 
rana fyrir vestan tún í Steinsholti; erþar mýrarsund á milli. Vest- 
an við Ófeigsstaði er djúp gróf ; og hefir túnstæðið verið lítið. Þess 

vegna mun það hafa verið ; að aðalbólið heflr snemma verið fært 

austur fyrir mýrarsundið. Það heflr að líkíndum gert maður er 

Steinn hét og nefnt bæinn eftir nafni sínu. Ófeigsstaðir hafa samt 

verið bygðir langt fram á aldir: rústirnar þar eru ekki fornlegar. 
En þá heflr þar að eins verið hjáleiga. Það var á sínum tíma fjöl- 
bygt hverfl: Steinsholtshverfið. Haldast enn í munnmælum nöfn 
kotanna, og virðist réttast að geta þeirra. Gata var á vesturbarmi 
grófarinnar andspænis Ófeigsstöðum. Þau voru kölluð einu nafni 
Vesturkotin. Bali var norður á túninu; hann er enn bygður og 
Vesturkotin lqgð til hans. Austurkot voru 3: Hringaríki ; Lundún og 



82 


Drundur. Auk þess voru Þorsteinsstaðir inn í fjalli og Austurhlíð 
niður við Kálfá. Hún er enn bygð. Austurkotin voru lögð undir 
heimajörðina og hafa rústir Lundúna og Hringaríkis verið sléttaðar 
út í minu minni. Um Lundún er sagt að sé þulan: »Það er lag í 
■'Lundún« ? o. s. frv. (hana kunni gömul kerling þá er eg var barn). 
Drundur er utantúns og sér þar íyrir lítilli rúst og mjög litlu tún- 
stæði. Um Olaf nokkurn ? er þar bjó ? er þessi vísa: 

Ólafur með illa lund 
er mér sagt að búi í Drund. 

Bæði á hann börn og sprund, 
býsnalítið fé á grund. 

Það má nærri geta, að lífskjör manna í slikum smákotum hafa eigi 
verið löguð til að gera þá glaðlynda, eða með góðri lund. Þar hefir 
fátt verið til að gleðjast við. En kröfurnar til lífsins hafa þó verið 
ólíku minni en nú. 

Mörg eru eyðikot í Gnúpverjahreppi, víðar en í Steinsholts- 
hverfinu. En ekki verða þau talin hér. Aðeins verður að geta um 
tvö kot hjá Þjórsárholti. Þar er hæð fyrir ofan bæinn, kölluð 
Þjórsárholtsholt. Norðaustan undir henni er rúst Dofrastaða (eða 
Dofurstaða), sem Daniel Bruun höfuðsmaður getur um í Fylgiriti við 
Árbókina 1898 ? bls. 43. Hitt kotið hét Alviðra. Það er í dálitl- 
um hvammi vestan undir holtinu. Því get eg þessa kots, að mér 
þykir rúst þess að vissu leyti merkileg ; þó hún sé ekki stór. Garð- 
ur hefir verið lagður yfir um þveran hvamminn að framanverðu og 
er tóftin i garðs stað, það sem hún nær ? þannig, að gaflarnir ganga 
inn í hvamminn ? nál. 2 faðm. ? og bakveggurinn ? nál. 6 faðm. ? sam- 
tengir þá að aftan, en framveggur sést ekki, Þar hefir verið þil- 
veggur. Þessi rúst er þannig eitt af mörgum dæmum upp á það ? 
að fornmenn höfðu bæina í túngarðs stað ? þar sem þeir stóðu við tún- 
ið. Og hún er lika dæmi upp á það ? að stundum voru framgaflar 
eða framhliðar íbúðarhúsa gerðar af við einum. Bjó eg því til upp- 
drátt af rústinni og hvamminum. 

Enn er eftir að minnast á Grettistak norðan í Skaftholtsfjalli. 
Það er líklega kent við Ófeig Gretti ? því ekki er þess getið ? að 
Grettir Ásmundsson hafi nokkurn tíma komið á þær slóðir. Það eru 
2 steinar misstórir ? og er hinn stærri reistur upp við hinn minni. 
Með lagi og ráðum hafa menn ef til vill getað komið honum svo 
fyrir. En merkilegast við hann er ? að steintegundin í honum er 
ekki úr Skaftholtsfjalli. Það fjall er úr blágrýti (basalt). En steinn- 
inn er úr þursabergi (breccie) ? sem hvergi er þar nær en í Núps- 



3á 


fjalii eða ásunum hjá Asum. Það er fullri bæjarleið frá og uppgróið 
hraun á milli. Að vísu hefði hann getað borist í ístíðar jökli áður 
enn hraunið rann. En hann hefði þó líklega malast sundur í jökl- 
inum ; þar eð hann er svo laus í sér. — Leiðin milli Steinsholts og 
Skaftholts liggur fram hjá steininum. 

Til Gnúpverjahrepps telst Ölmóðsey. Hún liggur í Þjórsá fyrir 
Núpslandi. Þangað má að eins komast á bát þegar áin er lítil, og 
stöku sinnum á ís. Þar er forn girðing nál. 32 föðmum ummáls. I 
henni er upphækkun, sem gæti verið saman feldur koíi. Þetta á að 
vera bústaður Ölmóðs og jafn framt legstaður hans. I æsku heyrði 
eg sagnir um hann: að hann hefði verið »líflaus« (sekur), en komist 
út í eyna — sundriðið ótemju, — bygt þar virki og hafst þar við, 
en fallið að lyktum og skáli hans verið feldur yfir hann dauðan. 
Að hverju leyti þetta á við sannindi að styðjast, veit nú enginn. 
Hvort sem saga ölmóðs hefir verið mikil eða lítil, er hún týnd. Og 
án efa hafa margar sögur farið sömu leiðina. Er bágt að segja, hve 
mikill skaði það kann að vera. 


Forn vatnsveitustokkur hjá Stóra-Hofi. 

Það er eigi síður merkilegt en hvað annað, að sjá þess merki, 
að framtaksemi og dugnaður í búnaðarefnum hafi fyrrum átt sér stað. 
Það sést t. a. m. eigi allóvíða, að fornmenn hafa. þekkt vatnsveiting- 
ar og notað þær. En hvergi hefi eg þó séð upphleyptan vatnsveitu- 
stokk frá fornöld, nema hjá Stóra-Hofi í Guúpverjali reppi Þar hefir 
Kálfá verið tekin upp ofantil við svonefnt Litla-Hraunsnef og henni veitt 
heim að túni eftir stórfenglegum veitustokk, er liggur í ýmsum krók- 
um eftir vatnshalla; á einum stað t. d. er hann bygður fyrir bratt 
hraunsnef og bygður utaní því. Þá er heimundir túnið dregur, ligg- 
ur hann undir brattri brekku. Þar hafa á 2 stöðum runnið yfir hann 
moldarskriður og hulið hann. Nú eru þær þó grónar upp aftur. En 
hætt hefir verið að nota stokkinn áður en þær runnu. Alls er 
stokkurinn hér um bil 700 faðma langur, og svo tekur við af hon- 
um flóðgarður, og hefir flóðveita verið gjör yfir mikið af engjunum. 
Orsökin til þess, að hætt var að nota þessa áveitu, hefir verið sú, 
að Kálfá hefir grafið sig niður á við, brotið bakkann og dýpkað far- 
veg sinn, svo eigi var lengur hægt að ná vatni úr henni upp i 
stokkinn. 


ð 



34 


Akurgirðingar. 

í landi jarðarinnar Fossness i Gnúpyerjahreppi er dalnr sá, sem 
Sauðhúsdalur heitir. Hann liggur inn með Þverá eigi allskammt 
frá bænum. í innanverðum dalnum er brekka sú 7 er GarðábrékTca 
heitir. Hún liggur við suðvestri. Neðan undir henni endílangri er 
forn garður, sem þó er horfinn undir aurrensli í báða enda. En 
samt er lengd hans um 60 faðmar. Samhliða honum er annar garð- 
ur ofan til i brekkunni. Af báðum endum hans er brotið, og er 
hann nú nál 45 faðmar. Milli þeirra er hæð brekkunnar 32 faðm- 
ar ? og er þeirri spildu skift ; með 2 bognum þvergörðum, í 3 hluti. 
Er miðhlutinn nál. 25 föðmum á breidd, en breidd hinna verður ekki 
ákveðin, því þar eru rofbakkar báðum megin. I austasta hlutanum 
er hólbunga út úr brekkunni, og er bogadreginn aukagarður neðan- 
undir henni. Hann á ekki saman við hina garðana og er að lik- 
indum eldri girðingarbyrjun, en verið hætt við hana aftur, þá er öll 
brekkan var tekin til akuryrkju. Þvi án efa eru þetta akurgirðing- 
ar. Hefir brekkan verið valin af þvi hún liggur svo vel við. I 
Akrabrekku hjá Stóra-Núpi sér fyrir svipuðum girðingum; eru þær 
heldur minni, en fleiri samhliða. Milligarðar eru þar rnjög óglöggir 
orðnir; má og vera að þeir hafi að nokkru leyti verið sléttaðir út í 
seinni tíð, þvi Akrabrekka er í túninu. Þó sér fyrir þeim ; ef vel 
er að gáð. Varla kemur til mála að þessar akurgirðingar i Garða- 
brekku hafi tilheyrt Fossnesi og verið svo langt frá bænum. Þar 
heima hefir og verið akurreitur i Akurhól sunnan í túninu. Mun 
bær hafa verið í Sauðliúsdaþ þó þekkjanleg bæjarrúst sjáist þar ekki. 
En fornleg tóft er þar neðan undir girðingunni vestarlega. Hún er* 
óskift ? 8 faðma löng með dyr á suður enda. Nokkru fjær er aflang- 
ur hringur, 12 og 8 faðmar í þvermáþ og enn önnur smátóft milli 
hans og brekkunnar. Öll eru þessi mannvirki fornleg. A lækjar- 
bakka skamt frá eru seljatóftir frá seinni timum. Þær geta verið 
bygðar ofan á bæjarrúst. 


Laxþurkunarhj allur. 

Fyrir ofan Hrepphóla eru margir misháir hnúkar, og eru það 
hólarnir, sem bærinn hefir nafn af. Eru 3 þeirra stærstir. Sá af 
þeim þremur, sem næstur er bænum heitir Hjallds . Uppi á honum 
er grjóttóft, 8, ál. löng og 3 ál. víð. Veggirnir eru sumstaðar heilir 
og eru þeir l 1 /^ al. þykkir. Nafn ássins bendir til þess ? að þetta 
sé hjalltóft ? enda getur hún ekki annað verið. Raunar mætti hugsa 



35 


sér að þetta væri barnabygging. En grjótið í henni er mikils til of 
stórt til þess, að það geti verið. Á svo háum stað, sem hér er, var 
hentugt að hafa hjall til að þurka í eitthvað það, sem maðkafluga 
mátti ekki komast að. Hér er of svalt fyrir hana. Og með því að 
i Hrepphólum heíir frá ómunatíð og fram á seinni hluta 19. aldar 
verið góð laxveiði i Stóru-Laxá, þá er það varla vafamál, að á 
Hjalldsi hefir lax verið þurkaður til geymslu áður enn menn kunnu 
að salta hann, eða þá að saltið skorti. 


Naddaðarsynir. 

Svo segir Landnáma (V. II.) »Bröndólfr ok Már, Naddaðar 
synir ok Jórunnar, dóttur Ölvis barnakarls, kómu til íslands bygðar 
snemma; þeir námu Hrunamannahrepp svá vítt sem vötn deila. 
Bröndólfr bjó at Berghyl.... Már bjó at Másstöðum«.... Viðvíkj- 
andi bústöðum þessara bræðra vil eg taka fram það, er nú skal segja: 
Bærinn Berghylur stendur vestan undir háu felli, sem gengur langt 
niður. Gagnvart því, langri bæjarleið vestar, erhár ásahryggur, er 
hverfur saman við fjallið um Gildarhaga. Verður dalur milli ás- 
anua og fjallsins. Móts við bæinn Berghyl, útnorður þaðan, er bær 
sá, er Reykjadalur heitir. Hann stendur í sérstökum ási, og er þar 
engin dalmyndun önnur, en hinn nýnefndi dalur, sem báðir bæirnir 
eru í. Inn frá Reykjadal, hjá bænum Laugum, eru hverir, og hlýt- 
ur bærinn Reykjadalur að hafa nafn af þeim. Nafnið Reykjadalur 
nær þannig yfir allan hinn áðurnefnda dal. En eigi mundi einstak- 
ur bær í þeim dal hafa verið nefndur nafni dalsins, ef aðrir bæir 
hefðu verið þar áður. Af þessu hefi eg dregið þá ályktun, að Brönd- 
ólfur muni fyrst hafa sett bæ sinn í Reykjadal og gefið bænum það 
nafn, en síðar flutt sig að Berghyl og búið þar síðan til elli. Hann 
hefir átt tvo sonu að minsta kosti. Ritari Landnámu hefir ætlað að 
telja fleiri enn einn, þó hann hyrfi frá því. En sá þeirra, sem ætt 
er talin frá, heflr líklega verið á Berghyl eftir föður sinn og sá bær- 
inn þvi orðið kunnari, sem landnámsjörð. Ætla má, að annar sori 
hans hafl búið á Reykjadal. Vist er um það, að bæjarnafnið féll 
ekki niður þó Bröndólfur flytti þaðan. Er því líklegt, að bygð þar 
hafl aldrei lagzt niður. 

Bæjarnafnið Másstaðir er ekki til og heflr þvi týnst mjög snemma. 
Og með því að Más-nafn er fremur sjaldgæft, hefir þess verið getið 
til, að þetta sé sami Már sem sá, er numið heflr Mástungu í Gnúp- 
verjahreppi. En það getur því að eins verið, að hann hafi flutt sig 
alfari úr Hrunamannahreppi, — selt ,alt landnám sitt — og síðan 

5* 



mmiið Mástungu. Hann seldi Þorbirni jarlakappa »alt fyrir neðan 
Selslæk; á milli ok Laxár«. Selslækur er nú án efa sama sem Litla- 
Laxá. En hún rennur eftir endilöngum hreppnum og hefir yíst skilið 
landnám bræðranna, svo að af henni verður ekkert ráðið um það ; 
hve langt það land ? sem Þorbjörn keypti, náði upp eftir. Og þó 
Már hafi flutt sig að Mástungu, er sama óvissan um Másstaði fyrir 
því. En hafi Þorbjörn eigi eignast nema nokkuð af landnámi Más, 
neðan til ? — sem helzt er að ráða af orðalagi Landnámu, — þá 
verður að hugsa sér Másstaði ofarlega í hreppnum, ef til vill þar, 
sem nú heitir Hrunakrókur. Þar er fagur dalur, lengst til fjalla, 
og þar eru mikil fornmanna virki. En þar er mjög mikið vetrar- 
ríki. Má vera að fjármissir hafi neytt Má til að selja land og ef 
til vill til að flytja burtu. — Auðvitað legg eg ekki áherzlu á þetta ? 
þó eg slái því fram. 


Þá er nú komið að vesturhlutanum: vestan Hvítár og ölfusár. 

Þingiiolt i Ölfusi. 

Svo segir Landnáma (V. 13.) »Ormr (hinn gamli) nam land 
fyrir austan Varmá til Þverár ok um Ingólfsfell alt ok bjóíHvammi; 
hans son var Darri faðir Arnar«... . Þverá, sem hér er nefnd hlýt- 
ur að vera Tunguá i Grafningi. Til þess getur um enga aðra á 
verið að ræða. Arnar Darrasonar er getið á þann hátt, að auðsjáan- 
lega er gert ráð fyrir, að lesandinn kannist við hann. Hefir hann 
víst verið höfðingi og án efa bygt fyrstur í Arnarbæli; mun það 
höfuðból við hann kent. Hann hefir átt mannaforráð um Ölfus fyrir 
austan Varmá. Norður frá túni i Arnarbæli er lágt holt, er Þing- 
holt heitir. Eigi vita menn tildrög til þessa örnefnis, og mun það 
vera fornt. Ef til vill er það sveitarþingstaður Arnar. Holtið er 
aflangt frá norðri til suðurs, og er það uppblásið eftir endilangri 
miðjunni, en óblásið utan með. Þar eru á því margar tóftir, en 
flestar eru þær frá seinni tímum: það er fjárhústóft ein nýleg og 
margar stekkjartóftir ? misgamlar að sjá. Að eins ein tóft er þar veru- 
lega forn, og er hún svo niður sokkin og óglögg, að ekki er hægt 
að mæla hana. En allstór er hún að sjá og eigi ólíkleg til að vera 
forn búðartóft, þó það verði nú ekki fullyrt, þar eð eigi sjást fleiri 
á hennar reki. Þær geta nú verið eyðilagðar, hver veit hve marg- 
ar ? bæði verið blásnar burtu ? og líka verið teknar upp í hinar nýrri 
tóftir. En þótt það geti verið ? og þótt ? meira að segja ? engin ólík- 
indi séu á þvi, þá vantar samt vissuna um það. Að eins nafn- 



31 


ið Þingholt gefur bendingu um þinghald á þeim stað. Og þar eð 
þess þinghalds er hvergi getið, þá liggur nærri að ætla, að það sé 
eldra en söguöldin. En hún byrjaði eiginlega með alþingi. Til eru 
að vísu örnefni kend við þing ? sem þó eru frá seinni öldum. Sýslu- 
menn settu þing á ýmsum stöðum til að dæma afbrotamenn. En 
vanalega eru þá þar nálægt örnefni kend við gdlga . Hér er ekkert 
slíkt örnefni. Þykir mér því líklegra, að Þingholtsnafnið hafi eldri 
uppruna. 


Hallsteinn á Hjalla. 

Hér vil eg nota tækifæri tíl að benda á það ? að þá er eg rit- 
áði grein mína »Um bæ Þórodds goða« (Arb. 1895 ? bls. 24), lézt mér 
eftir að geta þess, að Landnáma styrkir mál mitt dálítið (V. 8.), er 
hún getur Hallsteins á Hjalla og Rannveigar systur hans, móður 
Skafta lögsögumanns. Það er eins og söguritarinn eigi það víst, að les 
endur kannist við »Hallstein á Hjalla«. Það lítur út fyrir, að Hall- 
steinn hafi enn verið nafnkunnur þá er Landn. var rituð, og það 
einmitt fyrir það ? að hann var d Hjalla . Hefði Hallsteinn verið að 
engu merkur, en söguritarinn þó þekt hann^og eigi viljað sleppa 
honum, af því hann var móðurbróðir Skafta, þá hefði hann líklega 
látið nægja að segja: ok voru þeirra börn Hallsteinn ok Rannveig 
móðir Skafta o. s. frv. En í þess stað nefnir hann »Hallstein á 
Hjalla« sem nafnkunnan og án efa merkan mann, er hafi orðstír 
sinn svo tengdan við Hjalla, að ekki þurfti annað til að minna á 
hann, en nefna bæjarnafnið. Til að verða nafnkunnur, þurfti mað- 
ur vanalega eitt af tvennu: að vinna afreksverk , ellegar vera í þeirri 
stöðUj að mikið bœri d manni. Hefði nú Hallsteinn á Hjalla gert 
afreksverk, þá hefði Landnáma óefað getið þess; því er hún vön. 
Hygg eg því, að Hallsteinn hafi verið í þeirri stöðu á Hjalla, að 
mikið hafi á honum borið. Og hver er líklegust að sú staða hafi 
verið? Sennilega sú, að hann hafi varðveitt þar bú fyrir Þórodd 
mág sinn þangað til Skafti var svo þroskaður, að hann gat tekið 
við því. Þá gat Þóroddur setið í hinu öðru búi sínu að Hrauni (Alf- 
ósi?). En auðvitað hefir hann, eins og auðmönnum var títt, »farið 
milli búa sinna«, og því stundum setið að Hjalla lengur eða skemur. 

Viðvíkjandi jarðeldinum sannfærðist eg enn betur um það í 
sumar, að af Þverár hraunflóðinu gat Hjalla enginn ótti staðið; auk 
þess sem þar er nokkur laut í milli, er hallinn svo mikill í aðra 
átt. Fremur er hugsanlegt, að Hjallamenn hefðu óttast Brunann; 
hann er þar hálfu nær. Þó var strax auðséð, að hallinn mundi ríða 
baggamuninn, sem hann hefir lika gert. 



38 


Laxidnám Gríms og „leiði“ hans. 

Svo segir Landnáma (V. 12.): »Grrímur fór til íslands ok nam 
Grímsnes alt upp til Svínavatns ; ok bjó i öndverðunesi fjóra vetr, 
en síðan at Búrfelli«. I sama ka}3. segi-r hún: »Ketilbjörn nam 
Grímsnes alt upp frá Höskuldslæk ok Laugardal allan ok Biskups- 
tungu upp til Stakksár ok bjó at Mosfelli«. Og enn segir hún í 
sama kap: »Hallkell ? bróðir Ketilbjarnar sammæddr, kom til Is- 
lands.... Ketilbjörn bauð at gefa honum land. Hallkatli þótti lítil- 
mannlegt at þiggja land ok skoraði á Grím til landa eðr hólmgöngu. 
Grímr gekk á hólm við Hallkel undir Hallkels hólum ok.féll þar, 
en Hallkell bjó þar síðan«. Af þessum landnámsmönnum er Grim- 
ur án efa elztur og hefir komið út fyrstur þeirra ? jafnvel langfyrst- 
ur. Hefir Grímsnesið nafn af honum og hefir það verið búið að ná 
festu, er Ketilbjörn kom. Er að sjá af Landnámu, að Grímur hafi 
lifað nokkuð lengi; þar sem hún segir, að hann bjó fyrst fjóra vet- 
ur i öndverðunesi, en síðan að Búrfelli, þá virðist það liggja bak 
við orðin, að aðalbúskapartíð sina hafi hann setið að Búrfelli. Hann 
nam land »upp til Svínavatns«. En Svínavatn er talsvert austar en 
Höskuldslækur. Því mun Grímur ekki hafa miðað landnám sitt að 
neðanverðu við þann læk. Hann mun heldur hafa sett merkjalínu 
úr Svínavatni beint niður að Hvitá, eða að minsta kosti til Hest- 
vatns og Hestlækjar, þó það sé ekki tekið fram. Svo kemur Ketil- 
björn gamli og nemur land »alt upp frá Höskuldslæk«. Er auðsætt 
að hann hefir tekið sneið, og hana eigi litla ? austan af landnámi 
Grims. Þar með mun Hestfjall hafa fylgt, sem báðum mun hafa 
þótt eigulegt. Hvað svo hefir fleira farið milli þeirra nágranna ? er 
ókunnugt um; en geta má nærri, að eigi muni það hafa verið sér- 
lega vinsamlegt. Að vísu hefði eigi þurft undanfarna óvild milli 
ættanna til þess ; að Hallkell sýndi stórmensku sina i því ? að bjóða 
Grími hólmgöngu. En eigi hefði hann þó gjört það, ef þeir Grímur 
og Ketilbjörn hefðu verið vinir. Og maður fær bendingu um óvild- 
arefnið með því, að bera Landnámu saman við landslagið, eins og 
nú var gert i fám orðum. — Hallkellshólar, þar sem þeir börðust, 
halda menn að hafi verið Seyðishólar. En bærinn, sem Hallkell bjó 
á, getur enginn annar verið en sá, sem nú heitir Klausturhólar. 
Þó virðist sá bær eigi kendur við Seyðishóla, heldur við aðra hóla 
fyrir utan og ofan bæinn. Getur eins vel verið, að þeir hafl barist 
þar. Þúfa ein í Klausturhólatúni, vestur við túngarðinn, hefir verið 
kölluð »Grímsleiði«. Hana skoðaði eg i sumar (1904), og sá strax, 
er eg leit hana, að hún er ekki aunað en framhlaupið stykki úr 



39 


stórvöxnum forngarði, sem þar er. Heflr stykkið hlaupið fram áð- 
ur en garðurinn var mjög niðursokkinn, og sést enn skarðið eftir. 
Við útgröft kom það líka í ljós, að í þúfunni er að ofanverðu bygg- 
ingarmold, en þar undir er óhreyfð mold og hraungrjótsurð undir 
henni, — þar er alstaðar hraun undir jarðvegi. — Enginn sást þar 
vottur beina eða málmleifa, eða neitt sem benti á, að þar hefði mað- 
ur verið jarðaður. Það segir sig líka sjálft, að Grími heflr ekki ver- 
ið valinn legstaður rétt við bæ Hallkels. Liggur nær að ætla, að 
hann hafl verið fluttur heirn til Búrfells og heygður þar í nánd, þó 
nú sé legstaður hans horflnn oggleymdur. 

Rétt fyrir vestan bæinn í Klausturhólum er hóll inikill í túninu, 
sem er kallaður Goðhóll. Uppi á honum austan til vottar fyrir kringl- 
óttri' tóft, eigi allstórri, enda er hún mjög niðursokkin. Er hún 
kölluð hoftóft. Fyrir vestan hana er slakki nokkur i hólinn. Þar 
liggur afarmikil tóft ofan frá toppi hólsins niður að jafnsléttu sunn- 
an megin. Það er auðsjáanlega bæjartóft með elztu lögun; er henni 
skift í þrent með miðgöflum, en engar byggingar út úr til hliða. 
Svo er hún niðursokkin, að ógjörla sér fyrir dyrum. Enda var tún- 
ið þar óslegið, er eg skoðaði, og grasið mikið. Frá efri enda tóftar 
þessarar liggur fyrirferðarmikill forngarður til vesturs þvert ofan af 
hólnum og svo beint að túnjaðri. Þar, við túnjaðarinn, heflr stykk- 
ið, sem myndaði »Grimsleiði«, hlaupið úr suðurhlið hans. Þá verður 
krókur á garðinum og gengur hann þaðan til suðurs um hríð. Er 
þar nú túngarður ofan á honum. Þá verður annar krókur, og frá 
honum gengur garðurinn i norðurhalt austur að neðri enda. bæjar- 
tóftarinnar. Myndar liann þannig ferhyrnda girðingu, á að gizka 
alt að 2 dagsláttur að stærð, og er bæjarrústin í garðs stað austan- 
megin. Mun þetta hafa verið bær Hallkels, og girðingin sá blettur, 
sem haim tók fyrst til ræktunar. Og vel má vera að hann hafi 
valið sér tilbeiðslustað á hólnum austan við bæinn; þótt þar fagurt. 
Seinna heflr bærinn verið færður austur fyrir hólinn, þangað sem 
hann er nú. 


Kringla. 

Lengi hefl eg þózt viss um það, að slíkur höfðingi sem Ketil- 
björn var, er átti svo víðlent og fjölbygt landnám, hafi haldið goð- 
orðs- eða sveitarþing, er íbúar goðorðsumdæmisins hafi sótt til, að 
sínu leyti eins og svo margir aðrir höfðingjar, sem merki sjást til 
að þing hafl haldið á ákveðnum þingstöðum fyrir goðorðsumdæmi 
sín. Þetta gat hver höfðingi 'gert, er vildi, tram að 930, og mun 



4Ö 


það hafa verið nokkuð alment, þó sögurnar getí þess ekkí. ()g það 
er eðlilegt, því á slíkum smáþingum, þar sem einn réð öllu, heíir 
vanalega ekkert gerst, er í frásögur væri færandi. Vér hefðum 
naumast hugmynd um þau ; ef örnefni og fornleifar væri ekki til 
minningar um ýmsa af slikum þingstöðum. Ekkert örnefni bendir 
samt á þingstað Ketilbjariíar, og enginn gat vísað mér á fornleifar, 
er benti á hann. En i sumar kom eg að bæ þeim í Grímsnesi er 
Kringla heitir; hann er nokkuð suðvestur frá Mosfelli. Tók eg strax 
eftir þvi ? að eigi gat Kringlu-m&mb verið dregið af landslagi. Kom 
mér þá i hug ; hvort það kynni ekki að verið dregið af kringlóttu 
fornvirki nokkru ; er þar hefði verið áður en bærinn var gjör. Og 
ef svo værþ kynni það að gefa bendingu um þingstað Ketilbjarnar; 
»Kringlan« kynni að vera einn af þessum fornu hringum, sem á 
ýmsum stöðum eru kallaðir »lögréttur«. Eg spurði því eftir, hvort 
þar væri ekki neitt fornt, hringmyndað mannvirki. Mér var sagt 
að það væri þar ; og sýnt það. Hringurinn er þar norður í túninu ; 
þykkur og fornlegur, 4 faðmar á þvermál og dyr mót austri. Nú 
kom mér í hug ; að raunar kynni þetta að vera forn fjárborg eða 
hestarétt ; og vildi eg vita ; hvort þar fyndist nokkur gólfskán, er af 
taði væri mynduð eða bæri vott um taðleifar. Lét eg þvi á 2 stöð- 
um grafa niður úr gróðrarmoldinni ofan í óhreyfða mold ; og var 
það rúm 2 fet á dýpt. I báðum stöðunum varð fyrir þunt lag af 
nokkurs konar gólfskán, sem aðskildi gróðrarmoldina frá óhreyfðri 
mold. En ekki leit út fyrir ; að þessi gólfskán væri mynduð af tað- 
leifum. Hún var rauðleit á lit og leit helzt út fyrir að vera mynd- 
uð af harðtroðnu mýrartorfi. Það þótti mér íremur benda á manna- 
gólf en skepna ; án þess eg þó fullyrði neitt um það. Fornar tóftir ; 
er líktust búðatóítunp sá eg þar ekki nema aðeins eina ; skamt norð- 
ur frá hringnum. En það er ekki að marka; margar tóftir geta 
falist undir »fornu fjósunum«. undir bænum ; og undir svo mörgum 
húsum ; sem þar eru til og frá um túnið. — Þar er nfl. tvibýli. — 
Um þetta verður ekkert sagt. Og játa skal eg ; að þetta framan- 
sagða er mjög veík bending um þingstað á þessum stað. Þó þykir 
mér sem hún sé noklmr. Annar staður ; sem benda mætti. á ; er 
Neðra-Apavatn. Man eg eftir ; er eg kom þar á yngri árum mínum ; 
að eg sá þar margar fornlegar tóftir til og frá um túnið. Þá gaf 
eg of lítinn gaum að slíku. Nú er búið að slétta þær út. Þó er þar 
enn, austur á túnhalanum, aflöng tviskift tóft ; sem kölluð er Vopna- 
liús. Svo sagði mér Vigfús sál. Daníelsson, er þar bjó lengi. Skamt 
þaðan, norðan við túnjaðarinn, er kringlótt lág ; sem heitir Orustulág. 
Um tildrög þessara örnefna er alt ókunnugt. Stafl þau bæði frá 



41 


hinu sama atviki, getur það ekki verið Apavatnsför Stui'lu Siglivats® 
sonar, því þar varð engin orusta að því sinni. Og' um þingstað 
verður ekkert af þessum örnefnum ráðið. 


Blótbjörk. 

Björk heitir bær einn í Grímsnesi, hann stendur upp undir 
Lyngdalsheiði miili Klausturhóla og Svínavatns. í landi Bjarkar, 
svo sem o stekkjarveg niður frá bænum, er liið einkennilega örnefni 
Blótbjörlc. Það er vatnsstæði, sem vatn stendur í á vetrum og í 
rigningatíð, en er þurt í þurkasumrum og þá ekki annað en djúpt 
moldarflag. Það er næstum kringlótt og svo sem 16—20 faðmar i 
þvermál. Út af nafninu heflr sú sögn myndast, að bærinn Björk 
hafl fyrrum staðið þar, en hafl sokkið, af þvi tvær kerlingar hafl 
heitast þar og blótsyrði þeirra haft þau áhrif. Þarf ekki að fjöl- 
yrða um slíka sögn. Enda má sjá, að bær heflr aldrei staðið þar, 
því þangað er vatnshalli frá öllum hliðum. Og bærinn Björk hefir 
víst verið bygður í fornöld, þar sem hann enn er; það sýnir afar- 
digur og fornlegur túngarður, sem þar sést enn í túninu, og heflr 
bærinn verið einn hluti garðsins. Má víða sjá slíkt á fornbýlum. 
örnefnið »Blótbjörk« er samt mjög merkilégt; það er án efa frá 
heiðni, og bendir til þess, að þar nærri hafi staðið björk ein (birki- 
tré), er verið hafi svo miklu meiri og fegri en skógurinn i kring, að 
lieiðnir menn hafl haft átrúnað á henni, o: blótað liana. Þá er 
kristni var komin, hefir björkin auðvitað verið upprætt, og nafnið 
siðan verið fært yfir á þetta ljóta vatnsstæði, sem að likindum hef- 
ir alt af verið þar. Og ef til vill hefir björkin verið brend í flag- 
inu. Fram hjá Blótbjörk að austanverðu liggur forn garður, langur 
mjög. Hann beygist fyrir suðurhorn vatnsstæðisins, og af því sést, 
að það hefir verið þar áður en garðurinn var lagður. Annars er 
hann hér um bil beinn frá landnorðri til útsuðurs, og er auðséð, að 
hann er ekki túngarður, heldur yörzlugarður fyrir engjar, sem Björk 
á fyrir vestan Blótbjörk í mýri þeirri er Farmýri heitir. Sér þar 
fyrir fornum flóðveitugarði þvert yfir mýrina við upptök lækjar 
þess, er úr henni rennur og Farlækur lieitir. Vörzlugarðurinn end- 
ar vestur við lækinn, því þaðan af er hann til varnar. Bæjamafn- 
ið BjörJc virðist benda á, að þar hafl skógurinn verið meiri en ann- 
arsstaðar. Þó er það næstum tvísýnt, því óefað liefir þá víða í 
Grímsnesi verið góður skógur. Getur líka verið, að bærinn hafi ver- 
ið kendur við hina helgu björk, blótbjörkina, þó hún væri spöl frá 
bænujcn. 


6 



42 


Goðaklettur hjá Homrum. 

A Hömrum í Grímsnesi er klettur allmikill niðri i túnjaðri ; og 
er dálítill hellisskúti inn í hann að framanverðu. Skútinn er kúpu- 
myndaður og fremur fallegur ; en eigi stærri en rúml. V 2 tenings- 
faðmur innan. Eigi ætla eg hann mannaverk. En svo virðist, sem 
menn hafi haft átrúnað á klettinum í heiðni ; því hann er kallaður 
Goðáklettur. Tóft er framanundir honum, meir en ferhyrningsfaðm- 
ur að stærð, og heíir inngangur verið við klettinn að utpiverðu. 
Engin munnmæli eru um klettinn né tóftina. 


Hestfjall. 

Þess er áður getið, að Hestfjall haíi fylgt þeim hluta Gríms- 
ness, sem Ketilbjörn muni hafa tekið af landnámi Gríms. Og án 
efa hefir það einkum verið vegna fjallsins, að Ketilbjörn gekk þann- 
ig á hluta Grims. Þá hefir fjallið ; eigi siður en fiest önnur svæði 
hér á landi ; verið skógi vaxið og hið mesta kostaland, sem ráða má 
af því ; að þótt skógurinn sé nú löngu horfinn, þykir þar eilthvert 
bezta hagbeitarland. Fram á öldunum var það eign Skálholtsstóls, 
og gengu hestar staðarins þar sjálfala á vetrum. Náttúrlega hafa 
þeir oft liðið þar nokkuð hart. En burtu máttu þeir eigi komast, 
þó þeir vildu. Hvítá geymir a þrjá vegu ; en Hestlækur og Hest- 
vatn að norðanverðu austan til. Það var að eins svæðið frá Hest- 
vatni vestur i Hvítá ; sem eigi var sjálfvarið af náttúrunni. Þar 
var hlaðinn vörzlugarður vestur frá vatninu svo langt ; að eigi mátti 
komast fyrir vesturenda hans ; án þess að sæist frá Kiðjabergi. En 
þaðan til árinnar er sagt að Kiðjabergsbændum hafi verið falið að 
verja. Nú er austurhluti garðsins blásinn burt. Þó sést þar enn 
grjótið ; sem í honum hefir verið ; en það heflr verið tiltölulega lítið. 
Vesturhluti garðsins sést enn allgjörla ; og er hann mikill sem bali ; 
svo að eg hefi óvíða séð jafndigran forngarð, og í fyrstu efaði eg 
að hann væri mannaverk. Það er þó svo. Sýnir það ; hverju frarn- 
kvæmdarmaður fekk orkað ; með því að hafa vald yfir nógu mörg- 
um til skylduvinnu. 

Það hygg eg, að aldrei liafi bær verið í fjallinu ; fyr en þar 
voru gjör tvö nýbýli í mínu minni. Raunar segja munnmæli, að 
kot hafi einhvern tíma verið suðvestan í fjallinu nær miðju; hafi 
þar búið karl og kerling ; sótt kirkju að Hjálmholti og farið á báti 
yfir ána^ En svo hafi þau druknað í henni, líkin að vísu rekið upp ; 
en eigi verið færð til kirkju, heldur jörðuð út með fjallinu. Eru 



43 


leiðin sýnd bæði saman og garðlag fyrir ofan. Þau snúa frá norð- 
vestri til suðvesturs. Það eru að mínu áliti engin leiði ; heldur upp- 
hækkanir undir heylön ; eða tvær mjóar lanir samhliða, — því slægja 
er þa-r í brekkunum, — og heflr garðlagið fyrir ofan átt að hlífa 
við vatnsrensli. Sýnd var mér tóftin ; þar sem kotið hefði átt að 
vera; virtist mér það ekki annað en beitarhússtóft og varla eldri 
en frá byrjun 19. aldar. önnur merki sjást þar ekki. Þó skal eg 
geta þess, að mér var sýndur steinn, er skyldi lia.fa verið festar- 
steinn bátsins. Það er svo sem vættarþungur hnöllungur með 
nokkrum kanti á einn veginn og er þar gat í gegnum nál. 3 þml. 
í þvermál. Það er kringlótt að mestu, en þó eigi svo reglulega 
myndað, að full ástæða sé að álíta það mannaverk. Þykir mér lík- 
legra, að það sé gert af náttúrunni, og að öll sögnin um kotið og 
hjónin sé tilhæfulaus. 


Þorvaldur hinn veili, 

Svo segir í Kristnisögu, 8. kap. »En þá er Þangbrandr kendi 
trú fyri mönnum á íslandþ tóku margir menn þat til, at níða hann; 
þat gerði Þorvaldr hinn veili, er bjó í Vik í Grímsnesi«. Síðar í 
sama kap. segir, að þeir Þangbrandur og Guðleifur »fundu Þorvald 
hinn veila við Hestlæk ok vágu hann þar«. En Njála segir, að 
Þorvaldur hafi ætlað að sitja fyrir Þangbrandi á Bláskógaheiði (sem 
án efa er misgáningur og á að vera Lyngdalsheiði). Þvi verður 
ekkí neitað, að vísurnar, sem Þorvaldur kvað til Úlfs Uggasonar, 
innihalda áskorun um liðveizlu móti Þangbrandi. Mun Njála hafa 
réttara að því leyti. Hitt mun misskilningur, sem Njála gefur í 
skyn, að Þorvaldur hafi haft fyrirsát við Hestlæk og að njósnarmað- 
ur gerði aðvart um fyrirsátina. Þorvaldur gat ekki átt von á þeim 
ofan í Grímsnes, er þeir ætluðu að sjálfsögðu til alþingis. Njósnar- 
maður hefir líklega látið þá Þangbrand vita, að Þorvaldur œtlaði að 
sitja fyrir þeim ; en væri þó enn heima. Þá hafa þeir brugðið við 
og farið ofan í Grímsnes til þess að verða fyrri til og drepa Þor- 
vald. Þess hefir hann ekki átt von. Þeir hitta hann við Hestlæk, 
að líkindum óvaran, og til þess bendir Kristnisaga; mun hún að því 
leyti hafa réttara, að för þeirra í Grímsnes var blátt áfram atför að 
Þorvaldi, þó það væri ekki hefnd fyrir níð, eins og atförin að Vet- 
urliða skáldi. 

I sumar spurðist eg fyrir í Grímsnesinu um örnefni eða munn- 
mæli, sem gefa kynni upplýsingar um ? hvar það var, sem Þorvald- 
ur féll. En það var árangurslaust. Að eins er það víst ; að Vík í 

6 * 



44 


Giímsnesi, bær Þorvalds, er sama sem Heyvík yið Hestvatn. Er 
sá bær nú á dögum oft nefndur »Eyvík«, en hitt er án efa réttara. 
Forskeytið framan við Vík er sett til að greina Vik í Grímsnesi frá 
Vík í Grafningi: hún heitir Haga-Vík , því hennar aðalkostur er hag- 
lendi gott, en Vík í GHmsnesi heitir Hey- Vík , því hennar aðalkost- 
ur er heyskaparland gott. Hestlækur getur ekki annar verið en 
lækur sá, eða ós sem Hestvatn hefir afrensli um. Hann er nú kall- 
aður Slaukaf!), og er ekki auðvelt að hugsa sér ; hvernig svo ljóst 
og auðvelt örnefni sem »Hestlækur« hefir getað breyzt í slíkt ör- 
nefni. Mér dettur í hug að vera kunni, að einhver (t. a. m. útlend- 
ingur) hafi nefnt Hestlæk með svo klaufalegum framburði, að fyrstu 
stafanna: he } hafi ekkert gætt, en að eins heyrst sém stlœk eða slœk. 
En svo hafi gárungar haldið þessu uppi i háði og lagað á sína vísu, 
hafi það svo haldist uppi og orðið að vana, fyrst í nágrenninu og 
svo færst lengra burtu. Þessa tilgátu legg eg auðvitað ekki mikla 
áherzlu á, enda kemur hún ekki Þorvaldi við eða vígi hans. Milli 
Ormsstaða og Hamra er holt fram við lækinn (Hestlæk, nú Slauku). 
Það heitir Maurholt. Um tildrög þess örnefnis vita menn ekkert. 
Mun og sjaldgæft að kenna við »maur« ; og ekki hægt að sjá, 
hvernig það gæti átt við á þessum stað. Er mér nær að halda, 
að það sé afbökun úr einhverju öðru. Djarft er samt að geta þess 
til, að upprunalega hafi holtið heitið Morðholt og hafi nafn sitt 
af drápi Þorvalds. Þeir Þangbrandur hafi ekki borið þá virð- 
ingu fyrir vorum heiðnu landslögum, að þeir hafi lýst víginu, og 
áhangendur Þorvalds því kallað það morð. Úr orðinu morð gat í 
óskýrum framburði orðið mor, en svo aflagast og orðið maur . Mörg 
eru dæmi upp á óeðlilegar afbakanir, og þetta er ækki meiri fjar- 
stæða en að breyta »Hestlæk« í »Slauka«. En samt skal eg sleppa 
þessu. — Viðurnefni Þorvalds: hinn veili , hygg eg að sé sama orð 
og viðurnefni Arnar: vœli; mun það þýða hinn vélráði og vera gefið 
af óvinum. 


Grímsstaðir í Þingvallasveit. 

Svo segir i Harðarsögu, 5. k.: »Grímr keypti þá land suðr 
af Kluftum, er hann kallaði Grímsstaði ok bjó þar síðan«. En í 19. 
k. segir svo: »Hann (Indriði) fór Jórukleif ok svá til Grímsstaða 
ok þaðan Botnsheiði ok svá í Botn«. Ef það eru sömu Grimsstaðir, 
sem talað er um á báðum þessum stöðum, þá er annarhvor stað- 
urinn ónákvæmlega orðaður. Kluftir (sandkluftir) eru milli Ármanns- 
fells og Mjóufjalla. Suður frá Kluftum er skógi vaxið hraun til 



45 


Hrafnabjarga. En það hraun er vatnslaust og því eigi byggilegt. 
í Hraunjaðrinum við Hrafnabjörg er þó á einum stað brunnur af 
náttúrunni, þ. e. hrauíihola með vatni, sem sjaldan þrýtur. Og hjá 
henni er forn bæjarrúst. Hún er að vísu nokkuð óglögg; þó má sjá ; 
að í henni eru 2 miðgaflar ; er skifta henni í 3 herbergþ sem hvert 
um sig er nál. 3 fðm. langt. Hún liggur nál. frá austri til vesturs 
og heflr vestasta herbergið dyr á vesturenda ? en hin sýnast að hafa 
dyr á suðausturhliðinni. Breiddin á tóftunum er nál. 3 fðm. Við 
norðurhliðina vottar fyrir annari tóft, er einnig heflr dyr á vestur- 
enda. Norðanmegin við þær er lítil tóft með dyr mót norðri. Svo 
sem 20—30 fðm. norðar er sérstök tóft, talsvert minni. Hún er tví- 
skift, og er það glögt, að miðgaflinn er dyralaus. Hefir austurher- 
bergið dyr á suðausturhlið, en hitt á vesturenda. Lengd hvors um 
sig er nál. 2 x / 2 fðm. ; breiddin um 2 fðm. Þetta gæti vel verið heima- 
hof. Stekkur gæti hún raunar líka verið ; en er þó of lítil til þess á 
þessum stað; því hér verður að gera ráð fyrir mörgu sauðfé; tún 
heflr ekkert verið og þá ekki heldur kýr. önnur forn bæjarrúst er 
í hrauninu langt suðvestur frá Eluftum. Þar heitir Litla-Hrauntún. 
Eigi sér þar vatnsból og eigi er þar heldur túnstæði. Það kæmi 
nú heim við hinn fyrtalda stað í Harðarsögu (k. 5.) að Grímsstaðir, 
Þar sem Grímur litli bjó ; hafl verið á öðrum hvorum þessum stað ; 
og þá helzt á bænum við Hrafnabjörg. Og á því máli er Sigurður 
Vigfússon i Árb. 1880—1, bls. 43. 

En svo er annað fornbýli, kaliað Grimastaðir, milli Brúsastaða 
og Svartagils. Hjá henni er gil sem heitir Grimagil. Um þetta 
getur S. V. í sömu Árb. bls. 98 ? og ætlar þá ? að hér hafl Grímsstað- 
ir raunar verið ? þvi það kemur vel heim við siðartalda staðinn i 
Harðarsögu (k. 19.). Botnsheiði, sem þar er nefnd ? hlýtur að vera 
sú leið ? sem nú er kölluð Leggjabrjótur. Þá er á hana er lagt úr 
Þingvallasveit, liggur mjög svo beint við að fara hjá Grímagili. 
Rúst Grimastaða er vestanmegin lækjarins (»austanmegin« er vist 
prentvilla í Árb. 1880—1 ? bls. 98). Hún er svo niður sokkin, að 
mestu gætni þarf til að sjá hana ? og hún virðist hafa verið mjög 
lítil. Hún liggur austur og vestur ? hefir dyr á suðurhlið og miðgafl 
vestan við þær *neð dyrum við útidyrnar. Vestur-herbergið er 3 
fðm. langt ? hitt aðeins U /2 fðm. Breiddin eru 2 fðm. Þó má vera 
að austurherbergið hafi verið lengra ? því endinn er óglöggur, og 
litlu austar sér á hleðslusteina i flagrotu. Þar skamt frá sér aðra ? 
óglöggva tóft ? mjög litla. Önnur forn mannvirki sjást þar ekki. 

Nú er spursmál hvort meira gildir: að þessirúster svo nálægt 
Botnsheiðar- (nú Leggjabrjóts-) veginum ? eða að Hrafnabjargarústin 



46 


er suður frá Kluftumf Ekki gefur nafnið »Grrímastaðir« neina 
g'lögga bendingu, því það er annað nafn en Grímsstaðir, og heldur 
ólíklegt, að það sé breyting úr þvi. Og ekki er heldur líklegt, að 
söguritarinn, sem virðist kunnugur, hefði kallað þennan stað »suður 
frá Kluftum«, því þaðan er hann í fult vestur og auk þess mjög 
langt þaðan og Ármannsfell í milli, svo það átti alls ekki við að 
miða þennan stað (Grímastaði) við Kluftir. Sé á hinn bóginn Hrafna- 
bjargarústin hin rétta Grímsstaðarúst, þá virðist orðunum: »ok svá 
til Grímsstaða« vera ofaukið í frásögninni um ferð Indriða. Og 
víst er um það, að úr því Indriði fór Jórukleif, þá var beinna fyrir 
hann að fara ekki um Grímagil, heldur vestar. Ogað Grímsstöðum 
átti hann varla erindi, úr því viðkomandi fólk var alt burt þaðan. 
En hugsanlegt er, að söguritarinn haíi eksi athugað þetta, og þvi 
talið víst, að Indriði kæmi að Grimsstöðum áður hann fór vestur. 
En líka getur verið, að Grímastaðir hafi þá verið bygðir og Indriði 
farið þar um af einhverjum orsökum, og væri þá að eins stafvilla í 
sögunni: »til Grímsstaða«, í staðinn fyrir: »til Grímastaða«, eða enn 
heldur: til »Grímarsstaða«, sem að öllum líkindum er upprunanafn 
þessa býlis. Þannig hneigist eg helzt að þeirri ætlun, að Grimsstað- 
ir, þar sem Grímur lítli bjó, hafl verið undir Hrafnabjörgum. 


Ölkofrastaðir. 

Skamt suður frá bænum Skógarkoti i Þingvallasveit er stekkur, 
og er þar vanalega kallað ÖlJcofrustaðir (manns nafnið virðist haft 
kvenkyns). En það mun mega telja víst, að þar hafl verið bær 
Þórhalla, sem kallaður var ölkofri. Þar er túngirðing af grjóti, en 
víða fallin. Bærinn heflr staðið suðaustan undir háum hraunhól og 
sáust rústirnar fram á síðari hluta 19. aldar. En þá gerði bóndinn 
i Skógarkoti kálgarð úr þeim. Ekki er hann notaður nú, en sést 
þó gerla, og til hinnar fornu rústar sér lítið eitt út undan norðvest- 
ur garðinum. Stekkjartóftin er út við túngarðinn á einum stað og 
heflr stekkurinn eigi verið settur á bæjarrústina. Sjá • má þar fyrir 
brunni, þó nú sé að mestu gróið yflr hann; ogþur var hann í sum- 
ar, er eg kom þangað. 


„Rótólfsstaðir <£ . 

Fyrir ofan Miðfellsfjall í Þingvallasveit, nokkuð langt upp í 
hrauninu, er rúst af íornbýli, sem nefnt er Kótólfsstaðir. Mjóg ó- 
gjörla sér til rústanna. Með aðgætni má þó sjá ferhyrnda túngirð- 



47 

íngu, sem er gild dagslátta að stærð og við vesturhornið vóttar fyr- 
ir óglöggum rústum, sem eg treysti mér þó ekki til að mæla og 
enda ekki til að lýsa svo gagn verði að. Skamt vestur þaðan er 
hraunhóla, sem oft kvað standa vatn í; það er brunnurinn. Hið 
merkilegasta við þessa rúst er nafnið: »Rótólfsstaðir«, sem auðsjáan- 
lega á að vera Ródólfsstaðir (o: Róðólfsstaðir). Þar eð menn vita 
eigi af manni með því nafni hér á landi í fornöld, öðrum en Róð- 
ólfi biskupi, þá kemur manni ósjálfrátt i hug, að hann muni í fyrstu 
hafa sezt að á þessum stað, álitið hagkvæmt fyrir trúboðið að búa 
nálægt alþingi. En svo haíi hann brátt flutt sig að Lundi og siðast 
að Bæ, eftir því sem reynslan sýndi honum hvað bezt kæmi í hald. 
Aúðvitað getur þetta fornbýli verið kent við annan Róðólf, sem 
menn hafa ekkert af að segja. En hvað sem um það er, þá hygg 
eg að t í Rófólfsstaðir bendi á það, að snemma á öldum hafi manns- 
nafnið verið borið fram Ródólfr, en ekki Róðólfr, sem síðar varð, og 
að d í þessu bæjarnafni hafl snemma orðið að t og það síðan hald- 
ist. Annars er líklegt að þar hefði komið ð fyiir d eins og í manns- 
nafninu. Og sú breyting (ð fyrir d) virðist hafa verið komin á áð- 
ur rit hófust hér á landi. 


Prestastígur. 

Forn vegur liggur yflr ofanvert Þingvallahraun. Hann liggur 
frá Reyðarmúla (nú Reyðarbarmi) til norð-vesturs yfir Hi'afnabjarga- 
háls, ófan af honum skamt vestur frá Hrafnabjörgum, norður hjá 
bæjarrústinni, sem þar er og Svo þvert yfir hraunið til Armanns- 
fells og kemur á þjóðveginn litlu fyrir neðan Hofmannaflöt. Þessi 
vegur heitir Prestastígur. Er sagt að prestar af Vesturlandi hafl oft 
farið hann i Skálholtsferðum sínum. Og svo er að sjá, sem Sturla 
Sighvatsson hafl farið hann, er hann fór Apavatnsför. Það er miklu 
beinna en að fara um Þingvelli. En mjög er þessi leið ógreið víð- 
asthvai’, svo mjó að eigi getur farið nema 1 hestur í senn og að 
því skapi er hún grýtt. En hvar sem hún liggur um greiðfæra 
blet'ti, verður hún að mörgum og djúpum götum. Þar af sést, að 
allmikil umferð heflr verið þar fyrrum. NúérPrestastígur ekki notaður. 


Skálholtsm annavegur. 

Eins og kunnugt er, liggur alfaravegur frá Skálholti út yfir 
Spóastaðaferjustað; svo liggur hann fyrir norðan Mosfellsfjall, út yf- 
ir Gri’ímsnesið ínilli Apavatns og Þóroddsstaða, svo út yfii’ austan- 



48 


verða Lyngdalsheiði og um Gjábakkahraun til Þingvalla. Þessí veg- 
ur er enn tíðkaður. En út af honum liggur annar vegur, sem nú 
er aflagður fyrir löngu. Hann er kallaður SJcálholtsmannavegur. 
Hann hefst nálægt Stangarlæk, sem er milli Mosfellsfjalls og Neðra- 
Apavatns, liggur til norð-vesturs yfir í Lyngdal, þá sunnan undir 
Hrólfshólum vestur í Hrólfsdal (sem hvorutveggja er sunnan í Lyng- 
dalsheiði), þá vestur að norður horni Búrfellsfjalls og norðan undir 
því og kemur að Soginu þar ; sem það fellur í Úlfljótsvatn. Sér enn 
glögt til þessa vegar alstaðar þar ? sem hann er ógraflnn og óblásinn. 
Eru þar víða mjög margar götur og djúpar, en þó grónar að mestu. 
Framhald þessa vegar liggur út yfir G-rafninginn milli Villingavatns 
og Ölfusvatns; er hann viða glöggur í Ölfusvatnsvelli. Svo liggur 
hann suður á fjalþ þar sem heitir »Milli hrauns og hlíðar«, og 
ofan á Bolavelli um Hellisskarð. Sú er sögn um þennan veg, að 
Skálholts vinnumenn, þeir er fluttu aðdrætti til staðarins frá Faxa- 
flóa, Suðurnesjum og Grindavík, hafi ávalt farið haim, og átt því 
flutning yfir Sogið frá Kaldárhöfða. Fyrir sunnan skiftust vegir 
þeirra nálægt Elliðavatni. Grindavíkurleið lá fram með Undirhlíð- 
um til þjóðvegarins í Krvsivikurhálsum, en aðrar leiðir lágu svo, sem 
enn tiðkast. Er sagt að sömu menn hafl haft alla þessa flutninga á 
hendi það og það sumarið; hafl þeir farið «selflutning», sem kallað 
er, austur að Soginu, flutt farangurinn austur yfir og borið hann í 
geymsluhús, sem staðurinn átti þar austanmegin ferjustaðarins. Sér 
enn rúst þess. Svo hafi þeir jafn harðan farið aftur suður yfir fjall, 
og haldið þannig áfram hverja ferðina eftir aðra, þar til allir að- 
drættir voru komnir í geymsluhúsið. Þaðan voru föngin flutt heím 
og þá farinn Skálholtsmannavegur, sem hér að framan er skýrt frá. 
Það er athugavert við þessa sögu, að eigi sér til vegarins frá ferju- 
staðnum út eftir Dráttarhlíð. Eftir henni liggur að eins mjór og 
ógreiður stígur, sem tæplega getur talist klyfjafær, eins og nú er. 
Raunar getur verið, að þar hafi verið betra áður. En vatnið er líka 
grunt með landinu undir hlíðinni og oft riðið. Má vera þeir hafi 
farið þar, einkum hafi það verið enn grynnra áður, sem vel getur 
verið. Menn voru og ekki mjög végvandir fyrrum; það tjáði ekki. 
Svo að sögnin getur, fyrir þessu, verið á rökum bygð, eins og veg- 
urinn bendir til. 


MunkagerðL 

í túninu á Vatnsleysu í Biskupstungum er fornleg girðing, sem 
heitir Munkagerði. í henni er tóft, 20 feta löng og 10 feta breið, 



49 


og er húii viðlíka fornleg og gerðið sjálft. Hún er í norðurhorni 
gerðisins. Þa-ð er ekki ómerkilegt, að örnefni eru kend við mnnka 
á þeim stöðum ; sem eigi voru klaustur nærri, t, d. Munkasetur á 
Býjarskerseyri. Það má ef til vill ímynda sér ? að munkar, sem 
reknir voru úr klaustrum á fyrri hluta 16. aldar, svo sem úr Viðey ? 
hafi tekið sér aðsetur hvar sem bezt gekk ? og séu örnefnin við þá 
kend. En líka má ímynda sér ? að þau séu kend við einsetumenn, 
er hér hafi verið í fyrstu kristni eða áður klaustur voru sett. Þetta 
getur hvorttveggja verið. Út af þessu dettur mér í hug að athuga 
bæjarnafnið Vatnsleysu ; það hefir verið 7 og er ; óráðin gáta, hvernig 
á því er háttur. Því þar er enginn skortur á vatni. Bærinn stend- 
ur á lækjarbakka og á alla vegu er skamt til mýra. Af landslagi 
má sjá, að lækurinn hefir alt af runnið á sama stað. Því hafa sum- 
ir gizkað á 7 að bæjarnafnið eigi að vera Vaðsleysa,, af því bæjar- 
lækurinn hafi þótt illur yfirferðar. En þá mundi nafnið vera Vað - 
leysa, því svo kalla menn þar ; sem illslarkandi er yfir ár eða læki. 
Það á og ekki við um þann læk. En hafi hér nú búið mUnkar, 
meinlœtamenn, væri þá ekki hugsanlegt, að þeir hefði á vissum tím- 
um neitað sér um að drekka vatnf Og lægi þá ekki nærri, að aðrir 
menn hefðu ? — af undrun ? ef ekki af háðþ — gefið bænum nafn 
eftir þvi? Vita menn ekki dæmi ; er þessu séu samsvarandi? 


í Holtum. 

Milli Vatnsleysu og Múla í Biskupstungum er breitt mýrlendis- 
svæði. Á því er á einum stað holtaþyrping ; og er það kallað »í 
tloltuuu. Það.er i landi jarðarinnar Holtakota og er þar sauðahús 
þaðan. Það stendur á gömlum rústum, sem á þann hátt eru eyði- 
lagðar. Þar hafa verið fleiri sauðaliús áður ; og em tóftir þeirra ný- 
legar. Þannig er ekki hægt að átta sig á ; hvað af rústunum má 
fornt kalla. Nokkru ofar ; hærra á holtinu ; er forn túngarður, og í 
brekkunni niður frá honum er fornleg tóft ; og er hún áföst við 
vesturenda garðsins. Hún liggur frá norðri til suðurs ; nál. 10 faðma 
löng. Miðgafl er i henni ofan til um miðju ; og verður ekki séð ; 
hvort dyr efri tóftarinnar hafa verið á hliðinni eða miðgaflinum. 
Dyr neðri tóftarinnar eru á neðri endanum. Hygg eg helzt ; að 
þetta sé fjóss- og hlöðutóft. Þaðan liggur túngarðurinn fyrst til 
austurs nokkuð lengi, en snarbeygist svo til suðurs og gengur þá 
ofan að mýri. Fyrir innan krókinn á garðinum er tóft ; nál. 6 faðma 
löng ; snýr til suðurs og hefir dyr á suðurenda. Eigi er miðgafl í 
henni. Garðurinn greinist í tvo arma skamt fyrir ofan mýrina, ná 

7 



50 


báðir armarnir niður að mýrarjaðrinum og er þar þvergarður milli 
þeirra. Verður við það þríhyrnd girðing. Þó er efsta horn hennar 
skorið frá með stuttum þvergarði. Þar við myndast þríhyrndur smá- 
reitur, sem án efa hefir verið sáðreitur. Svo segja munnmælþ að 
bygð haíi verið í Holtum til forna, og að þar hafi verið höfuðból 
og kirkjustaður, en að Holtakot hafi verið hjáleiga þaðan. Nafnið 
Holta Jcot bendir líka til að svo hafi verið. Er að sjá sem þá hafi 
þar verið fléira en eitt býli, því enn er bærinn ávalt nefndur »í 
Holtakotem«. Er sagt að bærinn og kirkjan hafl staðið þar, sem 
fjárhúsin hafa síðan verið sett. Þaðan er fjóss- og hlöðutóftin, sem 
fyr var getið, eigi langt frá, og heflr hún víst tilheyrt heimabænum. 
Skamt vestur frá tóftunum er kaldavermslisdý með ágætu vatni og 
hefir það verið vatnsból bæjarins. Það er kallað »Holtabrunnurinn«. 
Hvergi er ; það eg veit, getið um þenna bæ í ritum, og hefir hann 
án efa lagst snemma í eyði. 

Þess skal getið, þó það komi ekki fornleifum við ; að bak við 
fjárhúsin, og mjög svo nærri þeim ; er gjá ? sem raunar er orðin að 
uppgróinni graslaut, en rifnaði þó nokkuð aftur í landsskjálftunum 
1896; þó er það nú að gróa á ný. Stefna gjáarinnar er frá norð- 
austri til suð-vesturs ; eða því nær eftir línu milli Geysis og Reyk- 
holtslivers. Eigi er þetta hraungjá, því hraun er þar hvergi nálægt. 


f Helludal. 

Neðarlega í túninu í Helludal í Biskupstungum er fornleg tóft, 
tvískift af miðgafli, sem dyr eru á ; og útidyr á enda framtóftarinn- 
ar. Er tóftin kölluð hoftóft. En það ætla eg að eigi sé rétt ; og 
virðist mér hún fremur líta út fyrir að vera fjóss- og hlöðutóft Það 
styrkir og þá ætlan, að þar skamt frá í túninu er önnur rúst ; þrí- 
skift, pem án efa er forn bæjartóft. Hvortveggja rústin er niður- 
sokkin og óglögg. Fyrir ofan vesturtúnið er forn garðspotti milli 
lækja tveggja. Hann hefir verið svo þykkur ; að hann hefir klofnað 
neðan til og svo sigið ofan í sjálfan sig ; svo að hann líkist næstum 
langri og mjórri tóft í fljótu áliti. 


Steinsliolt. 

Eigi vita menn af eyðibæjum á Biskupðtungnafrétti fyrir heim- 
an Hvítá. En niðri í bygð ; nokkru fyrir neðan ; beina linu milli 
efstu bæjanna, Hóla og Brattholts ; er eyðibýli, sem Steinsholt heit- 
ir. Þar er nú alt blásið. Bærinn heflr staðið siumaii í lítilli hæð, 



.51 


og hefir hleðslugrjótiö úr honum hrunið ’niður, svo undirstöður sjást 
eigi svo gjörla, að húsaskipun verði ákveðin. Eigi vita menn ? hve- 
nær þetta býli hefir lagst í eyði. 

Um leið skal eg geta þess ; að norður frá Hólum heitir Ar- 
brandsá og Árbrandshólmi. Þau örnefni minna á Ásbrand land- 
námsmann og eru ef til vill kend við hann. En þá hefir s (í ás) 
breyzt í r og hefir það víðar átt sér stað. 


Laugartorfa. 

I Árb. Fornl.fél. 1894 ? bls. 8 ? gat eg um þingstaðarmenjar á 
Laugartorfu milli Helludals og Neðradals (sem fyrrum hét Neðri- 
Haukadalur), og sló eg því fram, að þetta mætti setja í samband við 
það ? er G-uðmundarsaga biskups nefnir »lögréttu í Haukadal«. Gat 
eg þess ? að á torfunni hefði eg séð 2 hringa og fyrir víst 12 tóftir 
er líktust búðatóftum, og að þar gæti verið fleiri, þótt eigi sæisþ 
því hrísið væri að vaxa. Aftur er Laugartorfa nefnd í fylgiriti við 
Árb. 1899 ; bls. 36. Þar skýrir Daníel Bruun kapt. frá þvþ að hann 
skoðaði þenna stað og sá hringana báða ? en eigi sá hann fleiri en 
5 tóftir aðrar, því hrísið hafði vaxið. yfir hínar. Áleit hann þetta 
fjárhúsatóftir og hringana gjafahringa. Það mundi hann naumast 
hafa álitið; ef hann hefði séð allar þær tóftir, sem eg sá þar ? því 
trauðla munu sjást 12 eða fieiri fornlegar fjárhústóftir á einum stað ? 
jafngamlar að sjá. Og auk þess var það lengi fram eftir öldum ? að 
á Suðurlandi voru engin hús gjör fyrir »útigangspening«. Mér þyk- 
ir því ? enn sem fyr ? líklegast ? að hér hafi verið þingstaður. Hafi 
það ekki verið, þá veit eg ekki hvað eg á að ímynda mér um þess- 
ar tóftir. — Þess skal eg geta ? að eg kom þangað í sumar, en gat 
þá ekki séð nema annan hringinn og eina af tóftunum. Svo mjög 
hefir hrísið vaxið. 


1 * 



Enn um hella. 


Margir eru hellar á ýmsum stöðum í Rangárþingi; en langflest- 
ir þeirra eru högnir í móhellu, sem er syo mjúk og auðunnin ; að 
minna ko'star að búa til hellinn en að byggja jafn-stórt hús og 
halda þyí við. Þeir geta verið frá hvaða tíma sem vilþ og þvi hefi 
eg ekki gert þá að umtalsefni. En um þá hella ; sem eg hefi áður 
ritað um i Arbók Fornleifafélagsins, er annan veg ástatt. Þeir eru 
högnir í svo hart berg, að margfalt meira hefir kostað að búa þá 
til en að byggja hús. Það er samt ekki ætlan mín ; að fara nú að 
rita um þá aftur. En eg ætla að bæta við fjóvum hellum ? sem eg 
álít ástæðu til að lýsa. Bergið ; sem þeir eru högnir í ? er raunar 
móhella, en svo eitlaborin, að ilt hefir verið að vinna hana. Kalla 
má skamt á milli þessara 4 hella; þeir eru i beinni línu milli 
Rauðnefsstaða og Stórólfshvols. Nálægt þeim öllum er silungsveiði ? 
eru 2 við Fiská, en 2 við Hvolslæk, sem efst heitir Þórunúpslækur. — 
Þó svo skamt sé milli þessara 4 hella, er bæði móhellan og eitlarm 
ir i henni með sínu móti á hverjum staðnum, og er það jarðfræðis- 
lega merkilegt. Skal nú lýsa hverjum fyrir sig. 

1. Þorleifsstaðahellir er efstur af þessum 4 hellum. Hann er 
í gljúfursbrún við Fiská skamt fyrir innan bæinn á Þorleifsstöðum 
og er notaður sem beitarhús þaðan. Þar litlu innar er foss í ánni 
og undir honum góður silungahylur. Móhellan ; sem þessi hellir er 
í ; er svo sem 6—8 al. þykt lag ofan á gljúfursbrúninni báðum 
megin árinnar. Eigi virðist það vitt um sig á neinn veg. Efnið í 
þessu móhellu-bergi er einkennilegt, og hefi eg hvergi séð það ann- 
arsstaðar; það er svo mettað af smáum hraunsteinseitlum, að mó- 
hellan sjálf er ekki nema eins og steinlím til að tengja þá saman. 
Eitlarnir eru á stærð við baun að meðaltali, en móhelluefnið, sem 
heldur þeim saman, er blá-móleitt, eins og eldfjalla-aska ? sem það 
líka eflaust er. Litlu eða engu hygg eg auðveldara að vinna þetta 
berg en venjulegt hraungrýti (lava). En jafiiara er það og hefir 
smærri holur, Má með góðri kunnáttu höggva það svo ; að fallega 



53 


líti út. Framan unclir móbergsbrúninni eru viða brekkur ofan i 
gljúfrið, en sumstaðar þrep fram á gljúfursbrúnina. Á því sitja 
mörg, stór móbergsbjörg, sem íallið liafa úr móbergsbrúninni. Bak 
við eitt þeirra er hellirinn. Hann er tæpar 17 al. að lengd, 3V 2 al. 
að vídd og rúml. 3 al. að hæð. Hann er fallega myndaður með 
jöfnum veggjum, bogahvelfdu ræfri og þverbeinum gafli, og eigi 
ólikur þeim héllum, sem eg heíi áður lýst. Afhelli heflr hann eng- 
an. Hið merkilegasta við hann er þó það, a búthöggvin myncl í um- 
gjörð heflr verið á vestur-veggnum, nál. 4 3 / 4 al. frá gaflinum. Þvi 
miður er myndin nú eigi heil; burt er fallið höfuð likneskjunnar og alt 
ofan á brjóst. Neðri hlutinn er heill, en nokkuð máður, þvi þar heflr 
verið sett jata með hellisveggnum og hafá horn kindanna nuddast 
við myndina. Þó sér enn fyrir kviðar-bungunni og klæðafellingum 
niður frá henni, einnig fyrir kápubörmum báðum megin til hliða. 
Umgjörðin er alheil og nokkurn veginn glögg. Hæð hennar er 2 al., 
en breidd út á brúnir 3 / 4 al. Hún er fallega bogamynduð að ofan 
og svo beinar stoðir undir, nær 2 þuml. breiðar. Svo segir Böðvar 
bóndi Jónsson á Þorleifsstöðum, að í æsku lians var mynclin heil, 
að því er hann bezt gat séð. En svo fór hann þaðan og vai* mörg 
ár annarsstaðar. Þá er hann kom aftur, tólc hann eítir skemdinni, 
sem myndin hafði orðið fyrir. En enginn gat sagt honum, hvernig 
það hafði atvikast. Mestar likur þykja mér til, að manna hönclum 
sé um að kenna, þó eg geti ekki fullyrt það. En hvernig sem á 
skemdinni stendur, er að henni mikill skaði. Því af umgjörðinni 
og þvi, sem eftir er af myndinni, er helzt’að ráða, að það hafl ver- 
ið dýrlingsmynd og gæti það þá enn bent til Papa, Eg bjó til upp- 
drátt af umgjörðinni og því sem eg gat séð af myndinni. En tor- 
velt var að gera hann nákvæman, því þar innar frá er varla meir 
en hálf birta. 

2. Vatnsdalshellir er i austur-horni Vatnsdalsfjalls, örskamt 
frá Fiská. Móhellan, sem hann er höggvinn í, er af venjulegri teg- 
und, móleit að lit og mjúk í sér; en mjög er hún eitlaborin. Eru 
eitlarnir á stærð við sauðarvölu, allir úr blágrýti og hornóttir. Þetta 
berg er því ekki allauðunnið. I fyrstu hafa hér verið 2 hellar sam- 
hliða, en veggurinn milli þeirra svo þunnur, að hann hefir brotnað 
burt inn fyrir miðju. — Það minnir á Rauðafellshellinn En þar, 
sem veggurinn var, hangir ávalur hryggur langt niður úr ræfrinu. 
Að innanvérðu er hellirinn enn tvískiftur, og eru báðir partar hér 
um bil jafn stórir, 4 al. háir og 4 al. víðir. Báðir hækka þeir inn- 
ar eftir og er strompur upp úr öðrum. Hvelft ræfur er yfir báðum, 
og gengur það utar úr gegn, báðum megin við hrygg þann, er fyr 



54 


gfítur. Ræfurhvelflngarnar fara lækkandi utar eftir ? og er eigi 
manngengt undir-þær framan-vert. En svo mun eigi hafa verið 
fyrrum. Hellirinn heflr nfi. i langan aldur verið notaður sem beit- 
arhús, en sú kredda fylgt ; að aldrei mætti moka hann út. Er sauða- 
taðslagið á gólfinu því orðið afar þykkt og hæð hans þeim mun 
minni. Nú er hann eigi notaður lengur. 

1. ÞórimúpsheUiv er sunnan í rana þeim, er gengur suð-vestur 
af Vatnsdalsfjalli fyrir neðan Rjúpubotna. Úr þeim kemur Þóru- 
núpslækur, — sem neðar heitir Hvolslækur og enn neðar Garðs- 
aukalækur. — Hellirinn er i grasbrekku við lækinn góðum kipp 
fyrir neðan bæinn. Bergtegundin, sem hellirinn er höggvinn í, sést 
þar víða. með læknum. Það er svartbrún móhella með blágrýtis- 
eitlum. Þeir eru að jafnaði stærri en baun, kúlulagaðir og liggja 
í lögum Þessi bergtegund er auðunnust af þeim fjórum, en er þó 
harðari en venjuleg móhella. Eiginlega eru hellarnir tveir og göng 
í milli. Vesturhellirinn er miklu stærri: nál. 35 al. langur og 5 3 / 4 
al. viður að innanverðu, en mjókkar utar eftir. A hæð er hann að 
eins manngengur og þó tæplega það inst. En þykk taðskán er á 
gólfinu. Gafl er i innri enda, nokkurn veginn þverbeinn upp og nið- 
ur. Ræfrið er hvelfing, sem beygist jafnt ofan að gólfi, svo vegg- 
ir eru eiginlegá engir. Hellirinn smámjókkar fram og verða fremst 
dyr af sjálfu sér. En þó hafa útidyrnar verið hlaðnar. — Svo er 
á öllum hellunum. — Nál. 6 al. fyrir innan dyrnar eru göngin i 
austurhellinn. Þau eru 3 al. löng, l 3 / 4 al. víð og tæplega 2 al. há. 
En það er líka skán í þeim. Austurhellirinn er rúml. 4 al. á hvern 
veg, liefir þverbeina veggi og ræfrið hvelft utan með, en miðjan 
gengur upp í víðan stromp, sem mjókkar upp eftir. Að framan er 
ekkeiá berg, en lokað fyrir með þykkri hleðslu, — nema livað þar 
kann að hafa verið gluggi. Nú er hleðslan svo niður sigin, að glufa 
er fyrir ofan, og má smeygja sér þar inn. Enda er það eini inn- 
gangurinn, sem hellirinn hefir nú, þvi dyrahleðslan á vesturhellin- 
um er svo gjörsamlega fallin saman, að þar sjást engin merki 
mannaverka, nema vel sé að gætt. Því veldur það, að nokkuð er 
langt síðan hætt var að nota hann fyrir fjárhús og austurhellinn 
sem heyhlöðu. Svo segja munnmæli, að áður en bær var gjör að 
Þórunúpi, hafi Sámsstaðamenn átt landið þar, sem hellirinn er, haft 
þar selför og notað hellinn fyrir sel. Það gæti nú satt verið, þó 
að hellirinn væri eldri en íslands bygging En satt að segja mundi 
þessi hellir eigi hafa vakið þá hugmynd hjá mér, ef hinir hefðu 
eigi gjört það öllu fremur. En með þeim sýnist mér að hann eigi 
að fylgja. . 



55 


4. Efrahvolshellir er neðstur af þessum 4 hellum. Þar fyrir 
innan bæinn gengur klettabrún að læknum, og er hellirinn höggv- 
inn í hana. Bergið er enn móhella ? og þó óvenju-hörð, næstum 
sem þursaberg. Hún er dökk-móleit að lit. Eitlar eru í henni marg- 
ir og stórir, sumir litlu minni en hleðslusteinar. Þeir eru sumir 
hornóttir, en sumir meira eða minna sorfnir utan. Þetta berg er 
því ílt að vinna. Hellirinn er nál. 18 al. langur, 5 al. viður og vel 
3 al. hár. Hvelfingarmyndun er á ræfri hans og svo fallega mynd- 
uð ? sem hinir stóru eitlar framast leyfðu. Eigi hefir hann afhelli. 
En fáum föðmum neðar er annar, minni hellir. Hann gat eg eigi 
skoðað, því að hey var í honum. Hinn er hafður fyrir fjárhús. 
Skamt fyrir neðan hellana hefir lækurinn einhvern tíma á löngu 
liðnum öldum grafið stóran krók út í vestur-bakka sinn. Þar er 
nú gróinn grashvarmur. Hann heitir Iráhvammur . Sú sögn er um 
hann ? að þar hafi verið dysjaðir irskir menn, sem fornmenn hafa 
drepið. Eigi sjást þess nú nein merki, enda er auðséð, að lækurinn 
ber aur inn i hvamminn í leysingum. Nokkrum spöl fyrir ofan 
hellinn, hér um bil í beinni stefnu milli bæjanna Þórunúps og Kot- 
vallar, er móahæð eigi all-lítil. Hún heitir IraheiöL Engin sögn 
er um tildrög þess örnefnis, en án efa stendur það í sambandi við 
hitt, þar sem svo er skamt á milli. Frá þessu sagði mér Magnús 
bóndi Gfuðmundsson á Kotvelli, hinn merkasti maður. Gfet eg ekki 
neitað því, að mér þótti gott að heyra um þessi örnefni þar í nánd 
við hellinn og silungalækinn, því þau styrkja Papa-hugmynd mína 
heldur en hitt, þótt þau ? auðvitað ? sanni hana ekki. 

Fróðlegt væri að vita ? hvort þeir eru að nokkru mannaverk, 
hellarnir í suðurdölum Alpafjalla ? þar sem Valdensar héldu sig á 
ofsóknartímunum. Gæti þar ef til vill fengist nokkuð til saman- 
burðar, — þó það sé raunar ekki frá sama tíma. 


Forn gerði hjá Þorleifsstöðum. 

í Arbók Fornleifafél. 1900 ? bls. 2 ? þar sem skýrt er frá rústum 
í Ossabæjarvelli, er getið um dálitla girðingu, 10 fðm. langa og 6 
fðm. breiða ? með smátóft í einu horninu, sem er um 2 fðm. á hvorn 
veg. Gat ég þá þess til ? að þetta hefði verið skjólkví fýrir íónað 
og skýli íyrir smalann í horninu. Með þessa tilgátu var ég þó aldrei 
vel ánægður ? og nú þykist ég nokkurn veginn viss um ? að hún sé 
ekki rétt. Nú í sumar (1904) sá ég fyrir neðan túnið á Þorleiís- 
stöðum tvær girðingar, sem lita út fyrir að vera sams konar. Þær 
eru samfastar, aðskildar með garði. Þeim liallar mót suðri og er 



56 


einn garður fyrir báðum að neðan, en að ofan tekur eystri girðingin 
lengra upp eftir. Hún er öll stærri ? nál. 10 fðm. upp og ofan ? en 
12 fðm. frá austri til yesturs. Vestri girðingin er um 8 fðm. á hvorn 
veg. Smátóftir eru í suðausturhornum beggja. í vesturgirðingunni 
er hún 3 fðm. á hvern veg, en í austurgirðingunni er hún vel 3 fðm. 
vestur með niðurgarðinum, én aðeins 2 fðm. breið, og syo er að sjá 7 
sem hún skiftist í tvo hluti. Auk þess er austan við austurgirðing- 
una löng* og mjó girðing, heldur óglögg: Hún er varla 2 fðm. breið 
(til austurs frá hinni), en hér um bil 7 fðm. löng (upp og ofan). Hér 
getur nú ekki verið um skjólkvíar að ræða. Þessi staður er áveðurs 
fyrir sunnanrigningum, og þyí síður þurfti hreysi fyrir smalann 
svona rétt við bæinn. Mér datt því í hug, að þetta væri fornir nátt- 
hagar og smátóftirnar í hornunum mjaltakvíatóftir. En svo gætti 
ég þess, að mjaltakvíar eru vanalega langar og önnjóar, og fornar 
mjaltakvíatóftir, sem ég heíi séð, eru það líka. Þeim eru þessar 
tóftir alveg ólíkar. Og svo datt mér í dug að bera þessar girðing- 
ar saman við Líncikra (Árb. 1900, bls. 4—5) og við Munkagerði hjá 
Vatnsleysu (sjá Árb. þ. á. bls. 48—49). Komst ég að þeirri niður- 
stöðu, að girðingarnar hefði án efa verið akrar, eða einhvers konar 
sáðreitir, og smátóftirnar gróðrarstíur, vermireitir eða þess háttar. 
Og þar eð ég hneigist, enn sem komið er, að þeirri ímyndun, 
að Þorleifsstaða-liellirinn kunni að vera eftir írska munka, þá 
þykir mér engin fjarstæða, að eigna þeim einnig þessar girðing- 
ar. Og enn skal ég benda á það, að skamt frá Efrahvols-hellinum, 
austur frá túni á Efrahvoli, eru fyrir víst tvær ferhyrndar girðingar 
með smátóftum. En á því svæði og þaðan alt upp að Velli er svo 
mikið af görðum og girðingum, ýmislega óreglulegum, og, að því er 
sýnist, misfornum, að ég sé mér ekki fært að svo stöddu að draga 
af því neinar ályktanir. Það eitt er óliætt að fullyrða, að á þessum 
umræddu stöðum er um fornar jarðræktarmenjar að ræða. — Eg 
bjó til uppdrátt af Þorleifsstaða-girðingunum. 


Forn gerði lijá Rauðnefsstöðum o. fl. 

Rauðnefsstaðir standa á bakka Fiskár vestanmegin. En austan- 
megin árinnar á móts við bæinn er forn girðing, sem sagt er að sé 
fjárrétt Þorsteins rauðnefs. Hún er ferliyrnd og nál. 18 fðm. á hvorn 
veg. Neðan við hana er snarbratt að ánni, og er auðséð, að þar 
heflr áður verið bakki efst, en er nú uppgróinn. Girðingin liggur 
fast fram á brúnina, og það svo að parturinn að neðanverðu heflr 
brotnað af. Hann vantar alveg. En íneðan girðingin var notuð, 



hefir hann víst ekki vantað; án hans var hún ekki held. Hvort 
sem hún hefir verið fjárrétt Þorsteins eða ekki, þá hefir hún á sín- 
um tíma verið höfð fyrir nátthaga. I henni er löng og örmjó tóft 
upp við efri garðinn, og getur hún ekki annað verið en mjaltakvía- 
tóft. Hún er ekki mjög fornleg að sjá ; en garðar girðingarinnar eru 
miklu fornlegri. 

Nokkru austar og ofar ; — því landinu hallar að ánni, — er önn- 
ur girðing, miklu stærri. Hún er nál. 40 fðm. breið og aðalhluti 
hennar nál. 60 fðm. langur (upp eftir talið) ; en þar fyrir ofan taka 
við margar, óreglulegar smágirðingar. Þær auka næstum þriðjungi 
við girðinguna. Norðurhliðar-garðurínn verður neðan til að grænum 
bala, sem auðsjáanlega er rústabunga; enda standa ofan á henni 
margar nýlegar stekkjatóftir og einn stekkur sem enn er notaður. 
Hygg ég varla, að öll þessi rústabunga sé eftir stekki, heldur sýnist 
mér líta út fyrir, að hér hafi á sínum thna staðið bær. Sú ætlan 
styrkist við það ? að neðan við norðvesturhorn girðingarinnar er sér- 
stök tóft forn ; sem eigi getur stafað frá stekk, heldur svarar stærð 
hennar og lögun því ; að þar hafi verið hesthús fyrir 1 hest eða 2 ; 
og hefði það þá varla tilheyrt bænum fyrir vestan ána. Smágerðin 
líta út fyrir að vera útgræðslugerðþ og bendir það einnig til hins sama. 

Rétt fyrir innan bæinn á Rauðnefsstöðum er fossinn, sem fé 
Þorsteins hrakti í. Hann heitir enn í dag Leifðafoss. Það nafn staf- 
ar af því ; að Þorsteinn lét bera allár matarleifar (l-eifðir) í fossinn. 
Þannig lagað blót hefir án efa haft þann tilgang, að lokka silung í 
hylinn undir fossinum. Framanvert við fossinn kemur í ána gil 
austan úr högum. Tungan ; sem þar verður í milli ; endar í snar- 
brattri brekku. Það hvað liafa komið fyrir ; að kindur hafi hrakið 
fram í brekkuna. En þá er hjarn er ; getur engin skepna fótað sig 
í henni ; og er þá ekki annar kostur en að hrapa í hyliifn undir fossinum. 

Bærinn at Forsi, þar sem Hrólfur rauðskeggur bjó ; nnm ekki 
vera Foss, sem enn heitir svo. Hrólfur nam land »milli F*iskár og 
Rangár« ; og þar er án efa átt við Eystri-Rangá ; því þaðan út að 
Ytri-Rangá nam Þorsteinn tjaldstæðingur land og ^ó fleiri. Bærinn 
Foss stendur að visu við Eystri-Rangá ; en fyrir vestan hana ; og því 
eigi í landnámi Hrólfs. Bær Hrólfs er því án efa sami bærinu sem 
Rauðnefsstaðir; hefir í fyrstunni verið kendur við Leifðafoss ; sem er 
hjá bænum, en svo hafa menn ; á dögum Þorsteins rauðnefs, farið 
að kenna bæinn við hann ; og hefir það haldist. Frá dögum Þor- 
steins mun örnefnið Leifðafoss einnig vera ; og hefir það haldið uppi 
frásögninni nm matarleifarnar. Br. J. 



Yf irlit 

yfir muni, selda og gefna Forngripasafni íslands 

árið 1904. 

(Tölurnar fremst sýna tölumerki kvers hlutar í safninu; 
í svigum standa nöfn þeirra, er gefið hafa safninu gripi). 


5080—81 

5082. 

5083. 

5084. 

5085. 

5086. 

5087. • 

5088. 

5089. 

5090. 

5091. 

5092. 

5093. 

5094. 

5095. 

5096. 

5097. 

5098. 


5099. 

5100. 
5101—02. 
5103. 


Tveir stórir silfurpeningar frá 17. öld. 

Eyrnahringar úr gulli. 

Matskeið úr silfri frá 1685. 

Gamall hornspónn ; norðan úr landi. 

Sýnishorn af gömlum jarðfundnum lampa. 

Skjöldur úr silfri, frá Borgarkirkju. 

Tafla ; olíumáluð, frá Stórólfshvolskirkju. 

Þjónustukaleikur úr tini í skornu tréhylki. 

Lítill kútur eða tvíbytna. 

Matskeið úr silfri frá 1800. 

Rúmfjöl skorin frá 1767. 

Litil skeið úr silfri. 

Baukur úr hnottré, úr eign Skúla landtogeta Magnússon- 
ar ; með fangamarki hans ; konu hans og barna. 
Skúfhólkur úr silfri. 

Skorinn kistill, rauðmálaður. 

Hurðarhalda úr kopar ; með verki. Frá Stóradalskirkju 
undir Eyjafjöllum. 

Tóbaksponta úr tré ; látúnsslegin. 

[Sigurður prestur Sívertsen á Hofi í Vopnafirði]: Spjót ; 
fundið i uppblásnum mel i Hofsborgartungu í Vopnaflrði. 
Silfurdósir síra Benedikts Eiríkssonar í Guttormshaga. 
Koffur úr silíri ; gylt. 

Tveir skúfhólkar úr silfri. 

Drykkjarkanna ; bumbumynduð ; frá 1758. . 



59 


5104. 

5105. 
5106—09. 

5110. 

5111. 

5112. 

5113. 


5114. 

5115. 

5116. 

5117. 

5118. 

5119. 


5120. 


5121. 

5122. 

5123. 
5124—25. 
5126—27. 
5128—38. 

5139. 

5140. 

5141. 

5142. 
5143—51. 

5152. 

5153. 

5154. 

5155. 

5156. 
5157—74. 


Rjómaskeið úr sili'ri, úr eign Bjarna amtm. Thorarensen. 
Baldéraður skúfhólkur. Norðan úr landi. 

Nr. 1 af 100, 50, 10 og 5 króna seðlum íslandsbanka. 
Hnappur með kornsettu verki, jarðfundinn í Hrepj)um í 
Árnessýslu. 

Tóbaksdósir úr silfri, er átt hefir Sveinbj. rektor Egilsson. 
[Jón skólapiltur Sigurðsson frá Kaldaðarnesi]: Snúður 
úr fitusteini, fundinn í gömlum rústum. 

[Magnús prestur Helgason frá Torfastöðum]: Jarðfundin 
hringja úr kopar, fundin í gömlum bæjarrústum nálægt 
Gullfossi. 

[Sami]: Stórt ístað úr járni, fnndið á sama stað. 

[Sami]: Leifar af mellulás, fundnar á sama stað. 

[Hr. Eggert Sölvason frá Gilhaga í Vatnsdal]: Ljár forn 
og jarðfundinn. 

Teskeið úr silfri, með verki. 

Skúfhólkur úr silfri. 

Átta brot úr Alabasttöflu, jarðfundin á Hvanneyri í Borg- 
arfirði. 

Tvær gamlar ljósapipur. Erá Skeggjastaðakirkju i Norð- 
urmúlasýslu. 

Tvær ljósaplötur gamlar. Frá Hólakirkju í Hjaltadal. 
[Brynjólfur fornfræðingur Jónsson]: Gömul skeifa. 

Lítill kistill, skorinn. Austan úr Holtum í Rangárv.sýslu. 
[Amtmaður J. Havsteen í Rvik]: Tveir lögregluskildir. 
[Sami]: Tveir stimplar (stiftsyfirvalda og amtsins). 
[Sami]: Ellefu signet (amta og stiftsyfirvalda). 

Kistill, skorinn, úr eign Bjarna amtmanns Thorarensen. 
[Hr. Arni Björnsson, Smiðjuhúsi í Reykjavik]: Gamalt 
innsigli, jarðfundið. 

[Páll amtmaður Briem]: Skjöldur úr tini með grafletri 
yfir Cancelliráð Þórð sýslumann Björnsson. 

[Erlendur gullsmiður Magnússon í Reykjavík]: Stólkambar. 
Níu frímerki (þar af 2 skildingafrímerki). 

Gömul skrá. 

Hálsfesti úr eign amtsmannsfrúar Þórunnar Thorsteinsson. 
Hurðarhringur úr kopar. 

Skápshurð skorin. 

Eldstó með vatnshylki, úr eir. 

Átján yfirstimpluð frímerki. 


8 * 



S k ý r s 1 a. 


I. Aðalfundur félagsins 1905. 

Aðalfundur félagsins var haldinn þriðjudaginn 21. nóv. Eftir 
að formaður hafði minst 3 látinna félagsmanna: síra Arnljóts Ólafs- 
sonar ? Helga bankaassistents Jónssonar og Páls amtmanns Briem ? 
lagði hann fram endurskoðaðan ársreikning félagsins, sem engar 
athugasemdir höfðu verið gerðar við. Því næst skýrði hann frá 
rannsóknarferðum Brynjúlfs Jónssonar um Þingeyjarsýslu og víðar í 
Norðurlandi næstliðið sumar. Enn fremur gat hann þess ? að verið 
væri að prenta árbókina fyrir 1905 og skýrði frá því, að Brynjúlfur 
Jónsson væri búinn að ljúka við registur við árbækurnar fyrstu 25 
árin ? sem félagið hefur staðið ? 1880—1904. Útgáfa registursins 
mundi næsta ár hafa mikinn kostnað í för með sér. Fyrir því hefði 
eigi annað þótt fært en að takmarka kostnað við útgáfu árbókar- 
innar í þetta sinn og láta henni ekki fylgja aðrar myndir en upp- 
drætti þá ? sem nauðsynlegír væru til skýringar. 


II. Stjórn félagsins. 

Formaður: Eiríkur Briern, prestaskólakennari. 
Varaformaður: B. M. Ólsen ? dr. ? prófessor. 

Fulítrúar: B. M. Ólsen ? dr. prófessor. 

Hannes Þorsteinsson, ritstjóri. 

Jón Þorkelsson, dr. ? landsskjalavörður. 
Pálmi Pálsson, kennari. 

Stgr. Thorsteinsson, rektor. 

Þórh. Bjarnarson, lektor. 

Skrifari: Pálmi Pálsson, kennari. 

Varaskrifari; Hallgrímur Melsteð ? .bókavörður, 



61 


Féhirðir: Þórh. Bjarnarson, lektor. 

Varaféhirðir: Sigurður Kristjánsson ? bóksali. 

Endurskoðunarmenn: Jón Jensson, yfirdómari. 

Jón Jakobsson, forngripavörður. 

III. Reikníngur hins íslenzka Fornleifafélags 1904. 

Tekjur: 

1. í sjóði frá fyrra ári.kr. 844 78 

2. Tillög félagsmanna og seldar Arbækur (fskj. 1) . . — 100 26 

3. Styrkur frá Forngr.safninu til að spyrja upp forngripi — 100 00 

4. Styrkur úr landssjóði . . ..• . — 400 00 

5. Vextir á árinu: 

a. af bankavaxtabréfi .kr. 22 50 

b. í sparisjóði . .— 1 08 — 23 58 

Samtals: kr. 1468 62 

Gjöld: 

1. Kostnaður við Árbókina 1904 (fskj. 2—4) .... kr. 234 01 

2. Greitt Br. Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir (fskj. 5) — 140 00 

3. Ýmisleg útgjöld (fskj. 6—8).— 23 16 

4. í sjóði við árslok 1904: 


a. 

bankavaxtabréf. 

. . kr. 500 00 



b. 

í sparisjóði Landsbankans . - 

. . — 31 52 



c. 

hjá féhirði. 

. . — 539 93 

— 1071 

45 



Samtals: 

kr. 1468 

62 


Reykjavík, 18. nóvember 1905. 
Þórh. Bjarnarson. 


IV, Félagar. 

A. Æfilangt. 

Ásgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka. Bjarni Jensson, læknir í Siðuhéraði. 
Anderson, B. B., prófessor, Ameríku. Björn Guðmundsson, kanpm. Bvk. 
Andrés Féldsted, bóndi á Trönum. Björn M. Olsen, dr., r., prófessor, Rvk. 

Ari Jónsson, bóndi á Þverá j Eyjaf. Bogi Melsteð, cand. mag., Khöfn. 

* Árni B. Thorsteinsson, 1 ) komm. dbr. * Brunn, Daniel, kapteinn í hernum, 
f. landfógeti, Reykjavík. Khöfn. 

1) Stjarnan (*) merkir heiðursfélaga. 










62 


Carpenter, W. H., próf., Columbiahá- 
skóla, Ameríku. 

Collingwood, W. G., málari, Coniston, 
Lancashire, England. 

Dahlerup, Yerner, cand. mag., bókav. 
Khöfn. 

Eggert Laxdal, verzlunarstj. Akureyri. 

Eiríkur Magnússon, M. A., r., bókav. 
Cambridge. 

* Elmer Heynolds , dr., Washington. 

Feddersen, A. Stampe, frií, Rindum- 
gaard pr. Ringköbing. 

Friðbjörn Steinsson, bóksali, Akureyri. 

Gebhardt, August, dr. fil., ISTurnberg. 

Goudie, Gilbert, F. S. A. Scot, Edinb. 

Hjörleifur Einarsson, r., próf., Undirf. 

Horsford, Cornelia, miss, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. 

Tndriði Eitiarsson, revisor, Rvk. 

Jóhannes Böðvarsson, trósm., Akranesi. 

Jón Gunnarsson, verzl.stjóri,Hafnarfirði. 

Jón Jónsson, prófastur, Stafafelli, Lóni. 

Jón Vídalm, kaupmaður, r., Khöfn. 

Jónas Jónasson, prófastur, Hrafnagili. 

Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 

Kristján Zirrsen, kaupmaður, Rvk. 

Lárus Benediktsson, f. prestur, Rvk. 

Löve, F. A., kaupmaður, Khöfn. 

Lehmann-Filhés, M., fraulein, Berlin. 

Magnús Andrósson, próf., r., Gilsbakka. 

Magnús Stephensen, stkr. af dbr. og 
dbm., f. landshöfðingi, Rvk. 

Matthías Jochumsson, r., f. prestur, 
Akureyri. 


Mtiller, Sophus, dr., museunivsdirektör, 
Khöfn. 

* Nicolaisen , N ., antikvar., Kria. 

Ólafur Johnsen, f. yfirk., r., Óðinsey. 

Peacok, Bligh, Esq., Sunderland. 

Phené, dr., Lundúnum. 

Schjödtz, cand. pharm., Óðinsey. 

Sighvatur Arnason, dbrm., Rvk. 

Sigurður Stefánsson, prestur, Vigur. 

Stefán Guðmundsson, verzlunarfulltrúi, 
KhÖfn. 

* Storch , A. t laboratoriums-forstjóri, 
Khöfn. 

Styffe, B. G., (r.-n.) dr. fil., Stokkhólmi. 

Sæmundur Jónss., b., Minni-Vatnsleysu. 

Torfhildur Þ. Hólm, frú, Rvk. 

Torfi Bjarnason, skólastj., r., Ólafsdal. 

Vilhj. Stefánsson, Peabody Museum, 
Harward University, Cambr. Mass, 
U. S. A. 

Wendel, F. R., verzl.stjóri, Þingeyri. 

Wimmer, L. F. A., dr. fil., próf., komm. 
af dbr. og dbrm., Khöfn. 

Þorgrímur Johnsen, f. hóraðslæknir, 
Rvk. 

Þorsteinn Erlingsson, ritstjóri, Rvk. 

Þorvaldur Jakobsson, prestur í Sauð- 
lauksdal. 

Þorvaldur Jónsson, f. hóraðsl., r., Isa- 
firði. 

Þorvaldur Jónsson, r., prófastur, Isa- 
firði. 

Þorvaldur Thoroddsen, dr., r., prófessor, 
KhÖfn. 


B. Með árstillagi. 


Árni Jónsson, prófastur Skútustöðum, 
1904. 1 ) 

Amira, Karl v., próf., Munchen 04. 
Arpi Rolf, dr. fil., Uppsölum, 97. 

B. B. Postur, Victoria, Br. C. Canada, 08. 


Björn Jónsson, ritstj., r., Rvk, 04. 
Brynjólfur Jónsson, fræðimaður, Minna- 
núpi, 03. 

David Scheving Thorsteinsson, héraðs- 
læknir, ísafirði 80. 


1) Ártalið merkir, að félagsmaðurinn hefir borgað tillag sitt til félagsins fyrir 
það ár og öll undanfarin ár, síðan. hann gekk i félagið. 



63 


Eiríkur Briem, prestaskólakennari, r., 
Rvk, 04. 

Finnur jónsson, dr., prófessor, Khöfn, 
05. 

Forngripasafnið í Rvk, 04. 

Geir Zoega kaupm., dbrm., r., Rvk, 04. 

Gering, Hugo, prófessor, dr., Kiel, 00. 

Gráfe, Lukas, bóksali, Hamborg, 00. 

Greipur Sigurðsson, b., Haukadal, 96. 

Guðmundur Hannesson, Galtarnesi, 
Yíðidal, 98. 

Guðm. Helgason, próf., Reykholti, 05. 

Guðni Guðmundsson, læknir, Borgund- 
arhólmi, 85. 

Gustafson, G. A., filos, licentiat, kon- 
servator, Bergen, 93. 

Halldór Brietn, kennari, Möðruv., 00. 

Halldór Daníelsson, bæjarfóg., r,, Rvk, 
04. 

Hallgrímur Melsbeð, bókav., Rvk, 04. 

Hallgrímur Sveinsson, komm. dbr., 
biskup, Rvk, 04. 

Hannes Þorsteinsson, cand. theol., rit- 
stjóri, Rvk, 04. 

Harrassowits, Otto, bóksali, Leipzig, 95. 

Hauberg P., r., Museumsinspektör, 

Khöfn, 01. 

Heydenreich W. dr. Gúnzburg, 04. 

Hinrik K. Hugason Btirgel, Leipzig 02. 

Jóhannes Sigfússon, kennari, Rvk. 87. 

Johnston. A. W., hon. treasurer, Yiking 
Club, Lundúnum, 04. 

Jón Borgfirðingur, fræðim., Rvk, 01. 

Jón Jakobsson, alþingism., Rvk, 04. 

Jón Jensson, yfirdómari, Rvk, 04. 

Jón Jónsson, læknir, Yopnafirði, 99. 

Jón Jónsson, sagnfræðingur, Rvk, 04. 

Jón Þorkelsson, dr., landsskjalavörður, 
Rvk, 04. 

Jósafat Jónasson, Winnipeg, 00. 

Kaalund, Kr., dr. phil., Khöfn, 04. 

Kristján Jónsson, yfirdómari, Rvk, 04. 

Lestrarfélag Fljótshlíðar 05. 

Lestrarfélag Austurlandeyinga 96. 


Magnús Helgason, prestur, kennari í 
Hafnarfirði, 04. 

Matthías Þórðars., stud. mag., KhÖfn,04. 

Meissner, R., dr., próf., Göttingen, 04. 

Mollerup, Y., dr. phil., r., Museums- 
direktör, KhÖfn. 

Mogk, E., dr., prófessor, Leipzig, 03. 

Montelius, 0., dr. phil., Am., Stokk- 
hólmi, 01. 

Ólafur Guðmundsson, f. héraðslæknir, 
Stórólfshvoli, 81. 

Ólafur Ólafsson, prestur, Rvk, 81. 

Páll E. Ólason, stúdent, Rvk. 

Pálmi Pálsson, kennari, Rvk, 04: 

Pétur Jónsson, blikkari, 04. 

P. J. Thorsteinsson, kaupm., KhÖfn, 00. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, ísaf., 94. 

Sigurður Gunnarsson, próf., Stykkis- 
hólmi, 81. 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, Rvk, 04. 

Sigurður Ólafsson, syslumaður, Kald- 
aðarnesi, 05. 

Sigurður Þórðarson, syslumaður, Arnar- 
holti, 03. 

Staatsbibliothek í Munchen, 00. 

Stefán Egilsson, múrari, Rvk, 84. 

Steingrímur Thorsteinsson, rektor, r., 
Rvk, 04. 

Steinordt, J. H. Y., theol. & p'hil., dr. 
(r. ri.), Linköbing, 93. 

Tarnrn, F. A., dr., docent, Uppsölum, 03. 

Tryggvi Guunarcson, bankast., komm., 
dbrm., Rvk, 04. 

Valdimar Briem, r., próf., Stóranúpi, 01. 

Valtyr Guðmundsson, dr. phil., docent, 
r., KhÖfn, 97. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Rvk, 04. 

Þórður J.Thorodds., bankagj.k., Rvk,80. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor, r., Rvk, 04. 

Þorleifur J. Bjarnason, kennari, Rvk, 04. 

Þorleifur Jónss., prestur, Skinnastað, 06. 

ÞorsteinnBenediktss.,pr., Bjarnanesi, 98. 

Þorsteinn Jónsson, héraðslæknir, r., 
Vestmanneyjum, 05. 



Efnisyfirlit 


Bls. 

Rannsókn í Árnesþingi sumarið 1904, eftir Brynjúlf Jónsson.1—51 

Enn um hella, eftir sama.52—55 

Eorn gerði hjá Þorleifsstöðnm, eftir sama.55—57 

Forn gerði hjá Eauðnefsstöðum, eftir sama.56—57 

Yfirlit yfir muni, selda og gefna Eorngripasafni Islands árið 1904, eftir Jón 

Jakobsson.58—59 

Skýrsla (Aðalíundur 1905. Stjórn félagsins. Reikningur 1904. Eélagatal) 60—68 
Tvö fylgiblöð með uppdráttum. 









Þer/áUljfcifa 














